PriF Appysc y CRISTION. 
Y rhan gyntaf ſy'n cynmoys, 


I, Cyngor difrifol i Rieni 
faethu eu Plant yn Ofn, ac 
Addyſg yr Arglwydd, ynghyd 
ar mawr Leſhad a dderbyn- 
Jai Rieni, au Plant; pe ce- 
dwid y Gorchymyn yma o 
St. Paul fel y dylid. Ephes. 


vi. 4. 


II. Eſponiad byrr ar y Cate- £ 


chiſm. ©. 
III. Ychwaneg o Yſbyſrwydd 
ynghylch Sacrament y Be- 


dydd. | 


1 : 


IV. Addyſg ferr ynghylch 
Conffirmaſiwn neu Fedydd 
Eſgob. | 

V. Eglurhad Sacrament Swp - 
per yr Arglwydd, ir rhal 
gwannaf eu deall; Ymhaun, 

dangoſir Natur, Diben, a 

wriad yr Ordinhad hon; 
ar modd, i ymddwyn cyn, 
wrth, ac ar öl et dderbyn : 
Ynghyd a Gweddieu priodol 
ac addas ir fath berwyl Ben- 
digedig. ; 


Yr .ail Ran fydd yn cynnwwys Annogaetheu Difrifol, 


I. J gadw 
chrefyddol Ddydd yr Arg 
Iwydd. _ 

II. J fynych gymuno, a b6d 
n ofalus i gwblhau ein 
addunedau crefyddol, 

III. J ymddwyn gyda phar- 
chedig ofn, yn ddefoſionol, 
yn gymmwys a gweddus 
'n Nhy Dduw, ſef yr Eg- 


Iwys. 


| 


IV. ] arfer Enw Duw gyda 


| 


yn Sanctaidd ay | 


Pharch yn einthymddiddan- 


ion cyffredin. 


V. Cyngor yn erbyn y pechod 


o Feddwdod. 

VI. — Yn erbyn dywedyd 
Celwydd. 

VII. J Ymarfer y mawr Ddy- 


ledſwydd o weddio mewn 


Teuluoedd. mewn dull o 


| 


amriw 2 oddiwrth 
Weinidog o Eglwys Loegr 
at ei Blwyfolion. 

- 3 


Ac 0 oyheithiad EDWARD WynNE, Curad Llanaber. 


__ 


At yrhain yr anghwane 


Heb. Xill. 22. 


— 


d Gweddieu iw harfer mewn 
Teulugedd, ac i Ddynion neillduol ar eu pennau eu hunain; 


gyda Hymneu a Charoleu Duwiol, o waith Mr. EA ue, 2 
— . — anc AA. 
r wyf 9 Aal i chwi, Frechr, goddefiuch air y Qngor. 


Argraphwyd yn y Mwythie, gan J. Cotten, a 7. Eddowess 


Dec. LV. 


4 
* 1 
23 4 44 4 
1 - - os * 
= = — — — — 


AT Y DARLLENYDD. 


F Y ung fwriad i wrth gyfeitbu y caſgliad ſy'n 
canlyn ydyw er Addyſs gyffredinol ir rhat 
annyſgedig, om Gwldd (y Saul ſydd arnynt ddigon 
o eiſieu y fdth hyfforddiant) ac er taer luddias a 
rhwyſtr Dog! oni a Phechod a chynnydd Rhinwedd 
a Duwioldeb, a bod yn offeryn yn llaw Daduw 0 
wneuthur Daioni yn fy Ngbalwedigaeth a cbeiſio 
lleſſad laweroedd fel y byddont gadwedig. 


phy bynnag a ddarllenno yr Hyfforddiadau 
ar Annogaetheu ſy'n canlyn gyda'r fath ddifrifwch 
calon ac y mae eu Pwysfawrhydi yn gofyn, yn 
ddiammau fe a dderbyn anfeidrol leſſad oddiwrthynt, 
er cadarnhau ei Ffydd ac er ei Adeiladaeth yn ngwir 
Grefydd Griſt, ac er tawn drefnu ei fuchedd at 
ymarweddiad yn 61 rheol gorchmynnion Duw. A 
chan eu bod hwy fel hyn yn cynnwys y Petheu 
dd anghenrheidiol i bob Grifh on eu gwybod eu credu 
au hymarfer er Techyd is Enaid, rwy'n gobeithio y 
gwnd pob rhat ai darllenno, eu dwys a'u difrifol 
Myried au dyfal ymarfer fel y bo mwya buddiol 
iddynt. I raſuſaf Drugaredd a Nodded Duw ry n 
gorchymyn y jaw! a ddarllenno y Caſgliad yma fel 

n yn ddifrifol, iddo Ef fod yn gydrychiol gyda 

nt a thrwy Addyſg ei Yhryd Glan 1 heh at 
ffynnu, er Yechwaneg Derchafiad iw Ogoniant eu 
hun, ac er Tragwyddol Fachawdwriaeth iw hene- 
idiau hwythau, hyn yw difrifol ymgais a thaer ddwys 
Meddi y Cyfeeithydd. 


Ep. WyYNNE, 1755. 


19 8 


J. 


Cyngor difrifol i Rieni ddwyn eu Plant i fynu 
yn grefyddol, ar mawrlles a dderbyniant oddiwrth 


hynny. 


Epheſiaid vi. 4. Chuychws Rieni maethwch eich 
plant yn addyſg ac athrawiaeth yr Argluydd. 


E ddebygei un na byddei raid ddim rhybuddio Rhieni 
am gymeryd gofal am ddwyn o honynt eu plant i 
fynu yn grefyddol o ran y tynerwch naturiol ar cariad 
gwreſog iy ganddynt hwy iddynt ; eithr eu mawr 
heſgeuluſtra or dledſwydd pwysfawr hwn ſy'n ei wneuthur yn 
anghenrheidiol. Ac er bod y dyledſwydd yn ddigon hyſbys, 
etto nid ydis yn dwys yſtyried y modd iw gyflawni, er bod 
dynion yn deall y reol hon, etto maent yn camgymeryd wrth 
ei chyfaddaſu. F* eill rhieni, ac mae'n rhy berygl eu bod 
yn gyffreddinol yn rhoi mwy o bwys eu gofal ar bethau o 
ychydig bwys a lleſhad, ac yn dibriſio y petheu pwysfawroccaf, 
ar bai rai mae happuſrwydd trag'wyddo] ei heneidieu eu 
hunain au plant yn ſefyll. 

Fel y bo iddynt atgyweirio eu camſynniad hyn, ſef fel na 
roddont mo'u hol] ofal ar betheu coeg difylwedd, ond yn 
hyttrach o lawer ymroi o ddifrif eu calonneu i wneuthur 
petheu hynny lle mae'r perygl yn fawr os byddant anllwy- 
ddiannus, ac Ile bydd y diddanwch ar lleſhad yn anfeidrol os 
byddant fftynnadwy. Mae gorchymyn vr Apoſtol yngheirieu 
fy nheſtyn i, yn byſbyſu iddynt y petheu a ddylei fod eu 

| A 3 7 gofal 


(6) 


| gofal pennaf yn addyſg eu plant, ſef eu ſeilio a'u Siccrhau 
| yn ddiſig] yn ein Sanctaidd Grefydd ni, au maethu yn Addyſg 
| ac Athrawiaeth y Arglwydd. 

Wrth draethu ar y geirieu hyn, Mi geiſiaf yn Gyntaf 
| ddangos i chwi pa beth a ddebygir fod yr Apoſtol yn arwy- 
ddocau wrth faethu plant yn addyſg ac athrawiaeth yr Ar- 
Iwydd. Yn ail, y mawr leſhad a dderbyniai Rhieni au Plant 
pe cedwid y gorchymyn hwn 'n iawn. Yn gyntaf, beth mae 
'n debygol roedd yr Apoſtol yn arwyddocau wrth faethu plant 
yn addyſg ac Athrawiaeth yr Arglwydd. | 

Mae hyn yn cynnwys y tair reol yma, Yn gyntaf (1) 
bod iddynt eu haddyſgu yn athrawiaetheu a gorch'mynion 
ein Sancteiddiaf ares ni. Yn ail (2) Eu dwyn hwy i 
fynu mewn gwaſtadol ymarfer a hwynt gan gynted ac y caniattao 
eu hoedran au dealltwriaeth iddynt hwy eu hamgyffred. Yn 
Drydydd (3) Fel y cynnyddont mewn oedran a deall, gym- 
eryd gofal nid yn unig gwneuthur iddynt hwy ddirnad arwy- 
| ddocad, ond hefyd wir ſeiliau ar rheſymmau yr Athrawiaetheu - 
ar dledſwyddau hynny ym mhi rai yr addyſgwyd hwy. Yn 
| Gyntaf (1) boed iddynt eu haddyſgu hwy yn eu mebyd cyntaf 
| yn athrawiaetheu a gorch'mynion ein Sancteiddiaf Grefydd ni. 
| Os ydyw *r Apoſtol, fel yn ddiammeu y mae Ef yn arwy- 
| ddocau dylei rieni ddwyn eu plant i fynu yn y cyfryw fodd, 
[ fel y gallont fod pan ddelont i oedran a ſynwyr yn wir a 
| ffyddlon Griſtnogion ; rhaid iddo ddeall y dylent arfer pob 
; modd priod a phwyllog ir perwyl mawr yma. Ac hefyd fod 
eu haddyſgu hwy yn eu Mebyd yn fwya anghenrheidiol a 
lleſol ir diben hwnnw. Mae meddylie plant nid yn unig mor 
feddal ac y cymerant hwy ba argraph bynnag a ro'ir arnynt, 
ond maent wedi 1 llunio felly, fod yn rhaid iddynt gymeryd 
naill ai da ai drwg. Pa dybie bynnag a fo gan blant iw 
Rhieni neu hathrawon maent yn rhwymedig am danynt, 
p'run bynnag ai da ai drwg a font; ac nid oes fodd boſſibl 
iw dychymygion hwy fod yn dda, oni-rwyſtrir iddynt fod 
yn drwg, wrth eu maethu ac addyſg dda. Am hynny eu 
dledſwydd yn gyntaf peth ydyw gweled o honynt eu plant 
yn feddiannol o egwyddorion Crefydd a Duwioldeb, a'u bod 
wedi ymwreiddio yn ddwfn yn eu calonneu. Pa gan gynted 
y gallont hwy dderbyn addyſg, nid ydy ddim gan hawſed i 
farnu, ond yr wyh 'n meddwl eu bod hwy yn dal ſulw ar 
betheu lawer cynt nag yr ym ni yn tybied eu bod my ; 

7 


rr 


(92) 


Or pryd cyntaf y dyſgir iddynt hwy arfer ac arwyddocid geir- 


ieu, fe ddylid gwneud iddynt ddyſgu a chadw yn eu coffadwr- 
iaeth y cyfryw eirieu ac a fyddant o bwys mawr a lleſhad 
iddynt pan ddelont iw deal]. 

Hwy dylent o'r dechreuad gael eu dyſgu i adnabod F 
Daw mawr au gwnaeth hwy, a gwybod mai ei Raglunia 
ddaionus Ef fydd yn eu cynhal au hamddiftyn. Fe ddylid eu 


hyfforddio at yr Arglwydd a'u prynnodd hwy, au harwain 


bob yn ychydig i wybodaeth am y fuchedd dragwyddol ſydd 
yn y byd i ddyfod. Ac fel y bo eu ſynbwyr yn chwanegu, 
fe ddylid egluro y pethau hyn iddynt ; a dangos iddynt * 
ddwys ac yn fynych eu pwys ai gwerthfawrhydi; ac fel y 
ceffir cyfleuſdra fe ddylid eu tywys ymhellach fyth, tan or 
diwedd y caffont gyflawn addyſg ymhob gwirionedd angen- 
rheidiol a pherffaith adnabod athrawiaetheu a ffyrdd Jachaw- 
dwriaeth. Ar modd i wneuthur hyn a ddylei fod yn ol deallt- 
wriaeth a thymhyr y plentyn, pob modd teg a thyner a ddylid 
arfer gyntaf, os ni thyccia hynny rhaid arfer moddion a fo 
garwach, rhag ofn wrth arbed y wialen yr anrheithir y plentyn ; 
nt ddylent golli nag amſer na chyfleuſdra i gymhell yn fynych 
eu dledſwydd, ac hyſbyſu iddynt y pethau hyn bob dydd, ie 
bob awr pe bae boſſibl. Hwy a ddylent gofio ufuddhau 
gorch'mynion Duw ir Juddewon a gwneuthur yn öl hyffor- 
ddiant Moſes. 2 

Bydded y geirieu hyn, medd Ef wrthynt, yr ydwyf yn 
gorchymyn iti heddyw wedi eu ſefydlu yn dy galon, a dyſgwch 
hwy 1'ch plant, 8 modd iw dyſgu a fydd hyn, fef crybwyll 
am danynt, pan eiſteddych yn dy dy, pan orweddych i lawr, 
a phan gyfodych i fynu. Hynny yw, chwi au haddyſgwch 
hwy bob amſer cyfaddas a phob lle cymhwys yn waſtad, 
tan y bont wrth hyn o fodd wedi eu gwreiddio au ſeilio 
yn y gwirionedd, Ond nid ydy yn ddigon iddynt gael eu 
dyſgu yn nghwybodaeth o'u dledſwydd yn eu mebyd cyntaf, 
Eithr mae'n rhaid, yn ail (2) Eu dwyn hwy i fynu mewn 
gwaſtadol ymarfer ag ef gan gynted ac y caniatto eu hoedran 
a'u ſynwyr hwy iddynt ei wneuthur, 

Fy meddwl i ydyw yr addyſger hwy nid yn unig i adna- 
bob Duw, eithr hefyd yr arferer hwynt hwy iw addoli Ef; Y 
zwneler hwy yn rhwym i erfyn ar Dduw mewn gweddi ; leia 
dim ddwy waith bob dydd yn waſtad, ſcf pan godant hwy 
i fynu a phan orweddant i lawr, ac y dyger hwynt i gyh- 

A 4 oedd 


D 


K nern '2 


68) 


oedd addoliant Duw yn yr Eglwys, cyn gynted ac y medront 
ymddwyn eu hunain yn weddus yno. Mae gan bob arfer allu 
mawr droſom ni. Mae arfer, nid yn unig yn gwneuthur petheu 
caled yn hawdd, ond mae'n hawdd fod yn hoft gennym ni y 
petheu y buom mwya cynnefin a hwynt. Am hynny mae'n 
fatter o bwys mawr F blentyn arfer rhodio ar hyd y ffordd 
honno pa un ydyw ei ddyledſwydd anhebcorol ef ac fydd 
ei happusrwydd penaf, iw dilyn tra fo byw. Os bydd ef 
wedi arferu yn ei ieuiengctyd i ymbil ar Dduw a dyneſſau 
atto mewn gweddi gyhoedd a neillduol gyda'r fath barchedig- 
aeth ac ſy'n ddyledus i oruchaf Fawrhydi Brenin Mawr Net 
a Daiar, fe wna hyn böb 'n ychydig ddwys a pharchus ymſynn- 
1ad ar ei galon feddal ef, ar fath barchus a bywiol deimlad oi 
ddlediwydd tu ac at Dduw, ai attal ef yn fawr fel y cynnyddo 
mewn oedran rhag bod yn euog 0 unrhyw bechod gwirfodd, 


.ac hyſbys anufudddod iw gyfreithieu ef. Fe fydd hyn yn 


fodd da at firwyno ei anwyde ef a chadw ei drachwanteu ef 
tufewn terfyneu dyladwy, a thueddu ei ewyllys at yr hyn fo 
da, Ni bydd yn anhawdd iddo ef i ymwadu ag ef ei hin ; 
ing a chnofa ei gydwybod a ddengys mor beryglus a chaled ydy 
ffordd pechod ; a phan fo ei anwydeu oddimewn a phrofedig- 
aetheu oddiallan yn ei annog ai ddenu i ddilyn cwis buchedd 
annuwiol, ei amddiftynfa oreu ef, neſa dim at gymorth 
ſanctaidd Yſpryd Duw, i ſ6d ef yn foreu iawn oi oes wedi 
arfogi gydag arfogaeth DUW. Os drwy wyn trachwant 
neu dwyll a hudoliaeth y Cythrel y gorchfygir ef dros amſer, 
ac iddo ef roi ei hunan i fynu 1 weithredu anwiredd, etto 
mae gobaith byth os bydd hadau gwir dduwioldeb wed eu 
hau yn gynnar ac yn ſynhwyrol ynddo, y gwneiff ef cyn pen 
nemmawr o amſer, ddychwel oddiwrth ei ffyrdd drygionus ac 
y bydd Ef yn fwy gwiliadwrus a ſefydlog i ufuddhau ordin- 
hadau 'r Ar R Je meddaf, mae un lleſhad mawr iawn, 
oddiwrth b'ant gael eu dyſgu yn grefyddol yn eu hieuiengctyd, 
oni bydd eu dealltwriaeth yn wann a thywyll iawn, ar galon 
wedi ei cwb]- lygru, y hadeu da hyn a heuwyd yn eu mebyd, 
er iddynt gael eu tagu dros yſbaid, etto mewn amſer hwy ail 
flagurant o newydd ac a ddangoſant ir hwn a fo ar gyfeiliorn 
wallgo a ſſolineb ei ffyrdd ddrygionus ac ai dygant yn ei ol at 
ffordd hed dvchlawn a hyfrydaf e ddlediwydd, hyn unig a rydd 
iddo wir gyſur ac ai gwna yn fodlon ynddo ei hunan. Ac wrth 
y modd yma o gy nne no plant bob yn ychydig i gwplhau eu 
dledſwydd 


(9) 


dledſwydd, Fe wna ſiampal ei rhieni 61 dwyſach ar eu caloneu, 
na'u holl gynghorion au haddyſg dda. Os gorchymyn Rhieni 
iw plant wneuthur un peth a hwythau eu hunain a wnant beth 
arall yngwrthwyneb iddo, hwy a dd'ont yn fuan i ddeall mor 
anreſymmol y maent, ac mor anghyttunol ydyw eu cynghorion 
au hymarweddiad, ac anhawdd iawn y coeliant hwy, fod y 
reol honno o ddim pwys pan welont hwy y ſawl ſy'n ei goſod 
hi, yn bucheddu yn wrthwyneb iddi. Am hynny, fe ddaliodd 
Gwyr doethionſulw ers lawer o amſer fod y parchedigaeth mwya 
yn ddledus 1 blant ; hynny yw bod ir ſaw] ſy olygwyr arnynt 
tod yn ofalus iawn o'u hymddygiad ger eu bron hwy ; ac nid 
yn unig dyſgu iddynt hwy y petheu a dylent wnenthur, ond 
hefyd rhodio o'u blaen hwy ar hyd y ffordd y dylent fyned. 

At y gotal tra angenrheidiol hwn o ddwyn plant i fynu yn 
ymarfer o'u dledſwydd a thrwy eu ſiampal gyſtal au gorchymyn 
eu tywys ar hyd ffordd orch mynion Duw ; mae un peth etto 
yn ddyledus arnynt, ſef yn Drydydd (3) fel yr egoro eu 
medeylieu hwy, ac fel yr ychwanego eu deall hwy, dyſgu 
iddynt hwy nid yn unig arwyddocad ond hefyd gwir ſeiliau a 
rheſymmau yr athrawiaetheu ar dledſwyddau hynny ym mha 
rai yr addyſgwyd hwy. Heb hyn ni fydd y gwaith ond amher- 
faith, ac nid ydjw yn rheſymmol ddiſgwil £ dug ond ychvdig 
ffrwyth yn eu buchedd au hymarweddiad. ae gan ragfarn ac 
afer allu mawr troſom ni, a da iawn ydyw rhoddi pob mantais 
i bwyſo i lawr o du rhinwedd ; eithr nid ydy *rhain o honynt 
eu hunain yn unig, yn ddigonol i ſefydlu un math ar Grefydd, 

na chwaith wneuthur i ddyn cynhyſgaeddol a rheſwm a deall 
gredu ei fod yn ddledſwydd arno ei wneuthur, Fe a waſanae- 
tha hyn am grefydd waetha gyſtal ar oreu ; am hynny gofal 
pennaf Rhieni a ddylei, fod iw plant, gan gynted ac y delont 
i oedran a Synwyr, gael cyflawn Yibyſrwydd or ſeiliau cadarn 
anghyfnewidiol hynny ar ba rai yr adeiladwyd y Giefydd Grift'- 
nogol a honno yn unig. Hyn ai ceidw yn ddiſigl a diymmod, 

gan ddangos iddynt mor reſymmol a ſicer ydyw eu ffydd hwy, 
ac-wrth hynny fe a'u rhwyſtrir rhag cael eu cylch-arwain a 
phob awel dyſgeidiaeth, gan gyfrwyſdra dynion a gynllwyn i 
dwyllo. Mae'r Grefydd griſt nogol yn gofyn yr holiad yma 
gan bawb ſy'n ei phioffeſſu; a pha mwya'r holom ni i wirionedd 
eu hathrawiaetheu hi cadarna yn y byd a fydd ein ffydd ni, a 
mwya hefyd a fydd y bodlonrhwydd a gawn ni ynddynt; am 
hvnny nid ydyw ond cyhawnder iw Frey dd hwy gyſtal ac iw 


pants 


( 10) 


plant, i Rieni i gweled hwy wedi cael cyflawn yſbyſrwydd, fel 

*chwanego eu deal] hwy, nid yn unig or petheu hynny a 
ddylent gredu a gwneuthur, ond hefyd or rheſymmau hynny 
p'am y dylent eu credu au gwneuthur. 

Yn wir Addyſg gyhoedd or fath yma ſy'n rhan o Swydd 
Gweinidogion Efengyl Griſt ac y mae'r Eglwys yn gofyn gan- 
ddynt yn berfteith-gwbl ei gyflawni; etto mae'n ddle 
Rieni neu Oly edrych o honynt o ddwyn plant ir er 
iw trefnn ai dyſgu gan yr Eglwyſwr; dyma un or moddion 
godidoccaf a doethaf o faethu plant yn addyſg ac athrawiaeth 
yr Arglwydd. Mae hyn yn ddled ar bob Rhieni iw 1 5 
modd y dyger hwynt i fynu yn dduwiol a chrefyddo! 
hannog hwy yn ofalus i gwplhau'r ddledſwydd 852 Mi af 
rhagof at yr ail — gyffredinol (11) iw yſtyried, ſef i 
ddangos, y mawr leſhad a dderbyniai Rhieni au plant, pe 
cedwid y dledſwydd yma yn iawn fel y dylid. 

Y lleſhad a dderbyniai plant oddiwrth fath grefyddol ddygiad 
i fynu, a fyddei hyn, a byddant hwy wrth hyn, wedi eu ham- 
ddiffyn ar ymwared oreu yn erbyn drygeu ac aflwydd y bywyd 
hwn ; hyn a ddyſg 1ddynt wir fwyniant o dda'r byd hwn, ac 
uwchlaw 'r cwbl, hyn a ddengys iddynt y ffordd, ac ai gwna 
yn hawſach at gaffaeliad happuſrwydd tragywyddol yn y byd 
a _ 

m y Rhieni, dedwyddol ffrwythen eu gofalus gwplhad 
_ or dledfwydd hwn, a fydd hyn, ſef os priha eu plant hwy 
yn ddihir a drug, ni fvdd gan y Rhieni ddim 1 feio arnynt 


eu hunain oblegyd iddynt bwy wneuthur eu rhann; ac os prifia 


plant yn ddynion da a rhinweddol, fe fed y Rhieni mawr 
anrhydedd a cut o ddiddanwch a Chyflur oddiwrth eu rhin- 
wedde da hwy. I. Y Peth cyntaf i ddal ſulw arno y bydd 


crefyddol ddygiad i 6 nu yr ymwared oreu yn erbyn aflwydd a 


bol ddrygeu y  fuchedd hon; Dyn a aned i flinder, medd Job 


Sanctaidd, ſel yr eheda gwreichionen 1 hy nu; am hynny mae'n 
rhaid i bub dyn. ddiſgwif ei rann o hono. A chan nad all un 
din ar aned gwbl ochelyd drallodeu, neu, ragweled pa gyſtu- 
ddieu a wel Duw yn ddæ ddv:yn arnynt, mae'n happuſrwydd 
mawr, fed gan ddynion wedi i ddarparu iddynt yn gynnar ou 
hoes, y modd goreu iw cynhal eu hunain tanynt, pan ddelont 
hwy iw rhann hwy. Ac Egwyddorion crefydd yn unig a 
rydd hyn idd{nt, with fod ganddynt Gadarn obaith a hyder yn 
Nuw, ac with wybod eu amcanion daionus ef yn eu dwyn hwy 
arnynt. 


(1) 
arnynt. Fe gynhal hyn i fynu yſpryd Dyn yn y Stat fwya 
gyſtuddiol, ac fe leinw hyn ei feddwl a heddwch a diddanwch 
pan ballo pob cyſſur arall oddiallan. Hyn ai fforddia ef at 
Gadarnaf dwr ei amddiffyn a ddyſg iddo ef obeithio yn niball 
nodded 0 Goruchaf, wrth ei wneuthur Ef yn hyder iddo. 
r 


Mae'r Grefydd griſtnogol yn anad un grefydd arall, wedi ei 


chymhwyfo felly i roddi nerth a chyſſur i ddynion pan font 


wedi eu gorchguddio gan gyſtudd a blinfyd. Drwy ddangos 
iddynt dra ryfeddol ddaroſtyngiad a dioddefaint ein Prynnwr 
Mawr bendigedig, wrth roi i ni y d:wad braw yma ei anfeidrol 

ariad Ef tu ac attom ni, pa beth mwy rheſymmol na bwrw 
oddiwrth hyn, na wneiff yr hwn a roddodd ei unig anedig Fab 
i farw troſom ini, mo'n gwrthod na'n llwyr adael chwaith ? 
Wrth ddangos im mor wag ac anſicer yw'r bywyd trangcedig 
hwn, a chan nad yma ar y ddaiar, y mae ein gorphwsfa an 
dinas gyfanneddol, mae'r *Scrythur yn rhoi ini reſymmau cadarn 
am ini fod yn ddifatter am y petheu a ddigwydd ini yn y byd 
hwn, gan oſod o flaen dynion 'r anrhaethawl wynfyd a bryn- 
nwyd iddynt yn y byd i ddyfod, ar harfogi ar rheſymmau cryfa 
o ymroi yn wrol i ddioddef pa galedi, drallod, neu gyſtudd 
bynnag a ddigwydd iw rhan. | 

Pa drallod eill fod rhy drwm, neu pa gyſtudd rhy anhawdd 
i oddef gan wrdoeth a Duwiol, nid yn unig gyda dianwadalwch 
ond gyda mawr ddiddanwch hefyd, pan ddichon iddo ef edrych 
trwodd at ei Jachawdwr bendigedig yn eiſtedd ar Ddeheulaw 
Duw, p'le mae ef yn barod iw dderbyn ef i dragwyddol 
Ogoniant. 

Ac or tu arall, os rhynga fodd i Dduw fendithio dynion ae 
amlder golud a chyfoeth, rhwyſg a Mawredd, hwy fedant un 
leſhad mawr oddiwrth eu crefyddol ddygiad i fynu, ſef y dyſgant 
wrth hynny, y modd goreu iw mwynhau hwynt, nid mewn 
cyfeddach, ymlythau, anlladrwydd, ac afreolau, ond arfer 
bendithion a ganiatteir iddynt gyda chymedroldeb a ſobrwydd 
Criſtnogol. Os yn wir ni chyfrif dynion monynt eu hunain 
ddim gwell nag anifeiliaid yſgrublaidd, ni fydd ddim yn ang- 
hymwys iddynt roddi ſail eu happuſrwydd ar foddio eu trachwan- 
tau anifeiliaidd. | 

Ond os hwy aucyfrifanteu hunain yn greaduriaid rheſymmol], 
rhaid iw Happuſrwydd hwy fod yn rheſymmol hefyd, 

Rhaid iw happuſrwydd hwy ſefyll yn hyn, ſef bod eu me- 
ddylieu yn heddychlawn, yn dawel a digyffro, ac iw holl 

weithredoedd 


”_ - _ —— — : 5 - Wa” =_ » —— 7 
4 — = * 1 1 \ .” DD "Ry - — 
— 4 - 


( 12 ) 


weithredoedd eu boddio hwy eu hunain gan wybod fod y 
petheu maen't hwy vn mwynhau yn reſymmol a chyfiawn. 
Ac os dyma'r peth mae dynion, yn bwriadu wrth arfer 
da'r bod hwn, y Grefydd griſt'nogol a dd;jſg hynny yn oreu 
iddynt. Ac Hwy gant weled mai y happusrwydd hwy a fydd, 
eu bod hwy wed eu ſeilio yn gynnar, o'u hoes ynghariad Dow 
au Cymydog, hyn a'u hannog hwy i wneuthur ewyllys un a 
chariad y Vall yn fefur a rheol eu hofl een er! Hwy a 
feddant deimladuy mae happus ydynt hwy, am eu bo] hwy 
dredi cael eu haddyſgu yn ieuangc, au böd'n credu mae'r de- 
nxd a deylid gwneuthur, o allu ac awdurdod ydyw, coſbi 
dry gioni a phechod, noddi ac amddifiyn y rhai diniweid ar 
gorthrymedig, a maentimio gwir Grefydd a Rhinwedd dda; 
ar arter orcu, o olud a chyfocth, ydy' cyſrannu i gyfreidieu yr 
ſawl a fo mewn eiſieu; hyn au gwna hwy yn gyfrannogion 
er diddanwch ar cyſſur hwnnw, macn't hwy yn ei roddi i eraill; 
z phob gweithred o gariad, a thoſturi ac eluſeni, a wnelont hwy, 
a tydd yn ddigon o achos iw calonneu hwy lammu o lawenydd 
a gorfoledd. Yn Glaf P'run bynnag ai da ai drwg ai tlawd ai 
cytoethog y bo cyflwr dynion yn y byd hwn, Mawrlles addyſg 
grefyddol ydivw hyn, y dengys hyn iddynt y ffordd ar modd 
hawſa i * Gogoniant trag wyddol y byd a ddaw. Er maint 
ein gofal, fe wna betheu preſennol ol dwyſach ar ein calonneu, 
na phetheu i ddyfod. A chan nad ydyw ein happuſrwydd ni 
* ſefyll ym mwyniant petheu preſennol, mae'n rhaid i beth 
ynnag a fo'n achos o dynnu ein ſerch ni oddiarnynt fod o leſ- 
fad mawr iawn ini. Dyma fwriad a thueddiad Addyſg griſt'no- 
gol. Criſtianogrwydd yn unig a egor ini byrth y Nefoedd ac 
iy n goſod ger ein bron ni olygiad or gorfoledd anrhaethawl ſydd 
ynghadw 1'n heneidieu anfarwol ac a ddyſg ini y ffordd ddiogela 
t gzel y gwynfyd anberſynol khwnnw. Pan fo'r prif byngcieu 
hyn wedi eu plannu yn nghalonneu dynion, au prawf eu hunain 
xn dechreu gwneuthur iddynt credu mor wag ac annigonnol 
xd\ w petlicur byd hwn, fe fydd yn naturiol iddynt droi eu 
meddylieu tu ac at y fan honno, lle mae gwir happuſrwydd iw 
aafizel: eu hannog au hyfforddio i ddilyn, ar öl y pleſereu hyn- 
ny fy ar ddeheulaw Duw, lle mae diggnolrwydd llawenydd a 
digifwch yn dragvwydd. Mae gobaith da i feddwl mai hyn a 
ſyddei y firwytheu bendigedig o ufuddhau gorchymyn yr Apoſtol 
ir Plant a ddyger i fynu yn grefyddol ; ar rhieni happuſol a 
fuddant ficcr o fedi hyn o ddiddanwch, ſef os yn y gwrthwyneb 


* 


(13 } 


y prifia plant yn ddynion drug ni fydd gan y rhieni ddim i 
teio arnynt eu hunain, o herwydd iddynt hwy wneuthur eu 
rhann ; ac os tro'nt hwy allan yn ddynion da a chrefyddol, 
hwy a fedant Anrhydedd mawr a mwy o ddiddanwch oddiwith 
eu gweithredoedd da ai rhinweddau hwy. Pa beth mor driſt a 
gorthrwm i Dad neu Fam dyner a choſturiol na gweled deſtryw 
enaid a chorph eu plentyn ? nid oes fodd i ddim yn y byd flino 
dyn fwy, ond iw gydwybod ddywedyd iddo mai Et ei hunan 
oedd yr achòôs oi ddeſtryw ef. Ac os trwy eſceuluſtra Rhieni 

anrheithir,eu Plant, fe chwanega hyn ya ddirfawr at ing a 
gofid chwerwdoſt eu calonneu hwy. 

Ond y ſawl a gymerant ofal dyladwy am ddwyn eu plant 1 
fynu yn grefyddol ni wna y fath chwerw gnofeydd eu cydwybod 
gyrthryblu dim arnynt hwy, ac nid allant fwrw bai arnynt eu 
hunain, gan ddarfod iddynt kwy gwplhau eu dledſwydd, y mae 
yn rhaid iddynt ade] y digwyddiad ar Dduw, ac fe fydd hyn 
yn fodd da at leihau cymaint triſtwch a chyſtudd mor orthrwm, 
ſef iddynt hwy hyd eitha eu gallu rwyſtro eu plant rhag bod yn 
anhappus, ac os ydynt felly, eu hunig fai eu hunain ai para. 
Or tu arall, os gwel Duw yn dda lwyddo eu bwriadeu da hwy, 
mor anfeidrol a fydd eu gwobr hwy, yn y byd hwn. Os 
bydd Plentyn yn wir dduwiol a chrefyddol, fe fydd ufudd iw 
Rieni, ac fe fydd 'r ufudd-dod hwnnw yn rhyw fath ar daledi- 
uw am y poen ar gofal a gymerwyd yn ei ddwyn ef i fynu. 

i rinwedd ef a ennill iddo ef barch a chariad ymyſg dynion, a 
phob anrhydedd a delir ir plentyn a tydd goron o Ogoniant iw 
fam ef. Tad y cyfiawn a orfoledda yn fawr (medd Solomon) ar 
ntb a genhedlo fab doeth a lawenbg oi blegjd, Ac yn wir pwy eill 
ddatgan y gorfoledd yma, ond y ſawl ai profodd ef? A phwy 
all roddi Bortreuad o ddirfawr lawenydd calon y fam honno, yr 
hon a wel ei phlentyn yn myned rhagddo yn llwyddiannus ar 
hyd ffordd rhinwedd a duwioldeb ar y ddaiar, ac yn ddilynol 
yn Siccr o Ogoniant tragwyddol rhag llaw ? Pa gyflur a di- 
ddanwch mwy eill fod yn, wir tu yma ir Bedd, nag i Rieni we- 
led eu Plant (y rhan arall o honynt eu hunain) yn cynnyddu 
mewn doethineb a gwybodaeth ac mewn cariad gyda Duw a 
dynion ? Ac fel y bo yr haypuſrwydd yma mor gyffredinol ac 
y bae boſſibl iddo fod, ac fel y caffo pob Tad a Mamm eu rhan 
o hono, fe ddarparodd ein heglwys ni roi Athrawiaeth ferr, ſef y 
Cateciſm ac mae'n gofyn gan bob plentyn yn ieuange iawn ei 
ddyſgu ef yn rhugl, ai ddwyn ir Eglwys ger bron y Gynnulleidfa 


pan 


r 


- „„ rr 


( 14 ) 


pan fo mewn Oedran iw holi yn gyhoedd, fel y medro ef atteb 
3 holl ymofynnion y Cateciſm; ac mae'r Eglwys yn gofyn gan 
bob perchen tylwyth, nyd yn unig beri iw Plant ond hefyd eu 
Prentiſiad a Gwaſanaeth ddynion (y ſawl ni ddyſgaſant y Cate- 
ciſm) ddyfod ir Eglwys ar yr amſer goſodedig, a bod yn ufudd 
i lywodraeth Gweinidog eu Plwyf, hyd oni ddyſgont y Cate- 
ciſm y berffeith gwbl a rhoddi o honynt ddyfal wrandawiad i 
Eſponiad 'r unrhyw. 

Cateceifio a arferwyd yn yr oeſoedd gyntaf o Griſt. hawgrw- 
ydd gyda mawr Iwyddiant a bendith ; gwaith ydyw o leflad 
mawr i hen ac ieuangc, pe dyfal bwyſid ac iawn ddeellid ef; 
gwaith ydy nad eill un dyn i eſgeuluſo, nai ddirmygu megis peth 
difatter neu edrych arno megis defod ac arfer yn unig, heb 
ddatguddio difrawch annawiol yngylch crefydd ac anwybodaeth 
mawr 1awn or modd goreu iw chynhal 1 fynu yn y byd ai hela- 
ethu. | 

Os mynnech gan hynny amdiffyn eich blant ar ymwared oreu 
yn erbyn y drygeu a eill ddigwydd ich blant o ran eich eſgeu- 
uſtra chwi, o'u dwyn hwy i fynu a'u maethu yn ofn ac addyſg 
yr Arglwydd; Os mynnech eich gadarnhau chwi eich hunain a 
hwytheu yn y 44 modd y galloch roddi rheſymman da am y 
gebaith ſydd ynoch; mae'n rhaid i chwi wneuthur iddynt hwy 
vityried ac yn berffeith-gwbl ddeall y Seiliau cadarn hynny, ar 
ba rai yr adeiladwyd y Gobaith yma; rhaid iddynt fod wedi 
eu harfogi a holl arfogaeth Duw ar y llaw ddehau ac ar 'r aſſwy; 
rhaid iddynt gael cyflawn yſbyſrwydd a gwybodacth nid*n unig 
or llythyren ond hefyd gwir fwriad ac arwyddocad gair Duw, 
mòdd y gallont fcd 'n abl i wrth - ſeſyll y Cythraul ai Yſprydion 
diffaith yn y dydd drwg yma o brofedigaeth ac wedi gorphen 
pob peth ſeſyll, heb yn waetha i bub gwrthwyneb. Am hynny, 
Fy anwyl gariadus Frodyr, rhoddwch i'ch plant addyſg dda a 
chrefyddol, pa betheu bynnag eraill a ellwch roddi iddynt, na 
omeddwch hyn iddynt, yn ol eich gallu, eich moddion a'ch 
cyfleuſdra; o blegyd nid d den heb addyig fawr well nag 
anifeiliaid yſgrublaidd, heb ddim i attal a firwyno ci wynieu afre- 
olus, yn egored i fil © brofedigaetheu, y ſawl yn ddiammau a'u 
gorchfygant ef; ond yr hwn a gadd addyſg dda oi febyd, fe fydd 
y fath dduwiol arſwyd o Fawrhydi | Goruchaf wedi ei 
argraphu yn ddwfn ar ei galon yn gynnar vi oes, ar fath 
gynnefin gariad iddo Ef ai Gyfreithieu ac a waſanaetha yn 
Sylfaen iddo ef adeiliadu buchedd ddoeth a Sanctaidd arno : 


Y 


( 15) 


Y cyfryw ac a'u ceidw yn ddiogel rhag halogrwydd buchedd 
ddrwg annuwiol, gau-grefydd ac anghrediniaeth ; ac ai hyff- 
orddia i ddewis y petheu goreu er ei les, ai annog ef 1 ddyfal- 
barhau ymhob gweithred dda a buchedd dduwiol, gan egnio 
ei oreu at fod yn berffaith Griſtion hyd at ddiwedd ei oes. 
[Mi chwanegais at y Cyngor hwn, Eſponiad byrr ar y 
Cateciſm, yn y modd mwya eglur a hawdd i ddeall ai ddyſgu 
gan blant ar eu tafod leferydd, a da iawn a fyddeu i Rieni 
ddyſg eu plant 'r Eſponiad byrr yma, modd y gallont ddeall 
Eſponiad cyflawn y Parchedig ar gwir grefyddol Mr. Griffith 
Jones Perſon Llanddowror. ] Dave oi anfeidrol Drugaredd a 
Iwyddo hyn o waith a phob bwriad daionus, er anrhydedd a 
Gogoniant iw Enw mawr Ef a lleſhad i Eneidieu dynion. 
Hyn yw taer ddifrifol weddi y Cyfieithydd. 


Eſponiad 


wt © 


616) 


FFFETECCCCCCCCCCC AE ETOP EEO OREN 
EEE DENCE POE OO DODGE IGD, 


II. 


Eſponiad byrr ar y Cateciſm o waith y Parchedig 
Mr. ELLIIs WVNNE O Laſynys Perſon Llan- 


fair. 
Ar ddull Holiad ac Attebion. 


H. ET H yw Cateciſm ?” 

A. Caſgi gryno o Ddyſg egwyddorion, neu brif bennau 

anghenrheidiol Crefydd. 

H. Pa beth ſy*n dangos odidocced yw Cateciſm ein Heglwys ni? 
A. Ei fed ef'n fyrr a hawdd ir gwannaf ei ddeall i ddyſgu, ac 
etto yn cynnwys pob peth a'r ſy anghenrheidiol ir doethaf. 

H. Pa ſawl rhann {ſy'n y Cateciſm ? 

A. Pump ; Cyfammod y bedydd, y Credo, y Gorch'mynion 
Gweddi'r Arglwydd ar Sacramentau. 

H. Pam y mae Ef yn dechreu gan ofyn, Pa beth ydy dy 
henw di ? 

A. Am fod hwn yn holiad hawdd ac yn coffa i ni leſſadau ac 
addewidion ein bedydd, y pryd y rhoed 'r Enw hwnnw 
arnom ni? 

H. Pa leſſadau 'r ym ni yn eu cael yn ein bedydd ? 

A. Cael ein gwneuthur yn aelodeu o Griſt, yn Blant i Dduw 
ac Etifeddion Teyrnas Nef. 

H. Pa ſaw! Enw ſy arnat *? 

A. Dau. Enw-bedydd ac Enw nhylwyth. 

H. Pa un a ddeellir yma ? | 

A. Enw bedydd, 

H. Pam y gelwi Ef'n Enw-bedydd ? 


A. Am, mai yn fy medydd y ces ef, pan i'm gwnaed yn 


Griſtion. 
H. Beth vdy Criſtion? 
A. Vigolhaig i Griſt Jeſu, a ſo'n proſeſſu, credu a bucheddu, 
fel y dyſgedd Ef yn ei air. 
| H. Beth 


C17 } 


H. Beth mae'r Enw hwn yn ei goffa ne'n i ddwyn ar 

Adeall i ni? 3 ä 

A. Ein bod ni yn profeſſu y Grefydd oreu, ie yr unig wir 
Grefydd, am hynny y dylem fyw yn oreu a pherffeitha ar 
y ddaiar. | I 

H. Pwy rwyti yn i alw yn Dadzu-bedydd ac yn Fammau- 
bedydd ? 

A. Y fare! am dygaſant i'm bedyddio _ | 

H. Pam y gelwi y rhain yn Dadau neu Fammau ? | 

A. Am mai rhain oedd y moddion ar achoſion o'm hail- 
enedigaeth o Ddwr ac or Yipryd glan. 

H. Pam y rhoes y rhain dy Enw arnat ?.. | 

A. Am nad yw fy henw bedydd yn perthyn i mi ond fel yr 
yw'n Griſtion bedyddiol. WE. CES 

H. Pam y rhoid yr Ew hwn arnat wrth dy fedyddio ? 

4 mai yna y gwnaed fi yn Griſtion neu'n Blentyn i 

uw. | OWE, 

H. Praw mai dyma 'r pryd cymhwyſa ith henwi. _ 
A. Geneſis xxii. 5. Ath Enw ni elwir mwy Abram onid dy 

En fydd Abraham; canys yn dad llawer o genhedloedd 
y'th wneuthym. Luc. i. 59, 63. A bu ar yr wythfed dydd 
hwy a ddaethant i enwaedu ar y dyn bach; ac ai galwaſant 
ef Zacharias ar ol Enw ei Dad. Yntef a alwodd am argraph 
lech ac *ſcrifennodd gan ddywedyd Joan yw ei Enw ef. 
Luc. 2. 21. A phan gyflawnwyd wyth niwrnod i enwaedit 
ar y dyn bich, galwyd Ef Jeſu, yr hwn a enwaſid gan yr 
Angel, cyn ei ymddwyn Ef yn y groth. 

H. Beth yw bod yn Blentyn 1 Dduw ? 5 : 

A. Bod yn ddyn tra hoft gan Dduw, fel yr hoffa Tad ei 
blentyn. | 

H. Beth yw bod yn Aelod o Grift ? MI” 5, 

A. Bod yn Aelod o Eglwys Grift, yr hon yw ei Gorph ef. 

H. Praw föd yr Eglwys yn Gorph Criſt?; 


A. Epheſ. i. 22, 23. Ac ai rhoddes Ef yn ben, uwchllaw pob 


peth ir Eglwys, yr hon yw ei Gorph ef. | 
H. Praw dy wneud yn Aelod o Griſt wrth dy fedyddio ? 


A. 1 Cor. 12, 13. herwydd trwy un Yſpryd y bedyddiwy@ 


ni oll yn un corph. Gal. 3, 27. Canys cynnifer o honoch 
ag a fedyddiwyd yng Nghriſt a Wiſgaſoch Griſt, 
H. Prove dy wnend yna 'n _ 1 Dduw. 


6 
— — 
te. na 
_— — *, 


* | - 


r 


A. eau 


— — 


n 


r ˙ ü Int Oo SETTER | 
— — 


— 


n 


—— ̃ͤ lM— _ 


OBE — 
hd 


rr 8 
0 SY —_ x 
= * 


(18 ) 


F. Jean 3, 5- Oddieithr geni dyn o ddwr ac or Yipryd Glan, 
ni ddichon efe fyncd i mewn i deyrnas Dduw. 

JI. Pam y dywedi yn Aelod i Griſt yn gyntaf, ac wedi hynny 
yn blentyn i Dduw. 

A. O herwydd yn unig trwy fod 'n Ac'od o Griſt, yr wy'n 
bientyn 1 Dduw. 

H. Pa ffordd yr wyt yn blentyn i Dduw ? 

wy fod en aclod o Fab Duw ac wedi fy ail eni o Yſbryd 

uw. 

H. Pa ffordd yr wyt 'n Etiſedd Teyrnas Nef ? 

A. Trwy addewid. Rhuf. 8. 17.---Os plant Etifeddion hefyd, 
ſef Etifeddion i Dduw a chydetifeddion a Chriſt. 

H. Y mha beth mac Teyrnas Nef yn ſefyll? 

A. Yn cael mwynhau a meddiannu pob peth a Duw Awdwr 
pob peth. 

H. A allwn ni gae! cin dietifeddu ? 

A. Gallwn wrth beidio a chyflawni cin addewid yn ein bedydd. 

H. Beth a venawn ni rhag hynny ? 

A. Credu ac edifarhau i gyflawni felly ammodeu ein bedydd. 

H. Pam y dylem gofio ein bedydd ? 

A. O herwydd y Lleſſadau a gawſom, ar addewidion a wnae- 
thom ynddo. 

H. Beth yw meddw! yr arfer o Dadau a Mammau-bedydd ? 

A. Gofal crefyddol yr Eglwys am gael dwyn i fynu 'r plant 
bedyddiol mewn buchedd dduwiol a chriſt'nogol. 


Adduned y Bedydd. 


H. AM y gvncir y cyfry w addewid wrth ein bedyddio ? 

A. Iw rhwymo hwy yn ſiccrach iw gyflawni. 

H. Ymha yſtyr y mae Tadau a Mammau-bedydd 'n gwneud 
yr addewid yma ? 

A. Dim ond i ddiprwyo'r plentin ſy'n addaw drwyddynt hwy. 

H. Pa ſawl peth yr ym yn i addo ? 

A. Tri. (i) Ymwrthod ar Byd, y Cnawd ar Cythraul. (ii) 
Credu holl byngcieu Ffydd Griſt (iii) Cadw'r Gorch'my- 
nion. 

H. Beth rwyti yn i feddwl wrth Ddiawl ai weithredoedd ? 

A. Angelion drwg au balchder, Mwrdwr, Malis, Gwyr- 
thryfel, Celwydd, Enllib ar cyffelyb. 

#7. Beth yw Rhodres a Gorwagedd y byd anwir ? 


A. Pob 


2 


( 19 ) 

A. Pob ptth ſydd yn tynnu'r meddwl oddiar 5 byd-a ddaw; 
Golud, Parch, Dityrrwch, ai tra hoffi hwy. © 

II. Beth yw pechadurus chwanteu 'r Cnawd ? 

A. Gal. 5, 19, 20, 21. V rhai 'n yw gweithredoedd y Cnawd, 
Torrpriodas, Godineb, aflendid, anlladrwydd, Delwaddoliaeth 
Swyn cyfaredd, caſineb, cynhennau, gwnfydau, Ilid, ymry- 
ſonau, ymbleidio, Hereſiau, cynfingennau, loiruddiaeth, Me- 

ddwdod, cyffeddach. N 

H. Vm mha yſtyr yr addewaiſt ymwrthod a'r rhain oll? 

A. Eu daroſtwng au gochel, fel nas dylynwyf hwyfit ac na'm 
tywyſer ganddynt. | 

H. Beth yw'r Pyngciau o Ffydd Grift ? | ; 

A. Yr holl athrawiaetheu a ddatguddiwyd yn yr Yſgrythur ag 
a gynnwylir yn y Credo ſy'n canlyn. 

H. 'Ple yn yr *Sgrythur y datguddiwyd hwy ? 

A. Mewn amriw fannau. . 

II. Pa tai yw'r Gorch'mynion a addewaiſt eu cadw ? 

A. Y rhai a lefarodd Duw yn yr ugeinfed bennod o Exodus. 

H. Pa ſaw] Gelyn yſprydol ſydd ini? 

A. Tri; y Byd, y Cnawd, ar Cythraul. 

H. Praw eu bod hwy yn Elynion ini ? | ET: | 

A. Epheſ. ii. 1, 2, 3. Lle dywedir mai Angeu ydy ini fyw yn 
ol helynt y byd hwn yn ol Tywyſog llywodraeth yr Awyr, 

fel y bu ein ymarweddiad ni oll gynt yn chwantau ein cnawd. 

H. Onid wyti 'n rhwym i gyflawni 'r hyn a addawodd dy Da- 
dau ath Fammau-bedydd wrth dy fedyddio ? 

A. Ydwyf yn wir. "HR 3 

H. Wytti yh addo'r un peth yr awrhon dy hun? 

A; Ydwyf, bob tro y dywedwyf fy nghateciſm. 

H. Pam y dywedi Trwy help Dduw? _ DE 

A. 1 roffa imi fy nirymdod annigonol fy bun at ddim ſy dda ; 
ac im dyſgu i hyderu ar ei ficcr addewid ef am help. 

H. Pam y gelwi Dduw, Ein Tad Nefol? ; ??h3geοʒ 

A. Am f m6d yn fy ngbyfri fy. hun yn blentyn i Dduw. 

H. Beth yr wyti yn i feddwl wrth Stat o Jachawdwriaeth ? 

A. Cyfiwr o fywiolaeth ymha un y mae gennyf yr holl foddion 
o Ras a phob peth at Siccrhau fy Jachawdwriaeth oni bydd 

bai arnafi fy hunan. 

Pam y gelwi Griſt yn Jachaud ur? 

A. Am mai trwyddo Ef y daethym ir Stat hon o Jachawdwri- 
aeth ac hebddo Ef ni bu ac ni bydd neb gadwedig. 

B 2 H. Beth 


% 
* - 


— —ͤ 


2 — - 9 — x "py — 7 — 3 1 F 5 a n — 
— - a «© > wn 


LC” Crd Cs 


— — . — 
_— 
ed 


— —— 
Wy F : * 
4s BY 4 42 1 * 
* 


( 20 ) 


H. Beth ydy 'r ddwy Gainge gyffredin o'n Adduned yn y Be- 
dydd ? 

A. Fro dd a Gweithredoedd da. 

. Pa ſawl math ſy o fydd ? 

A. Tair. (i) Ffydd Hiffori. (ii) Ffyd Gw'rthieu, (iii) Fhydd 
Gadwedigol. 

H. Beth ydy Ffydd gadwedigol ? | 

A. Gwaith yr Y pry d Glan yn y galon a'n nertha ni nid yn 
unig i gredu ond hefyd i gwbl hyderu ar Air Duw. 

H. A all Ffydd heb weithredoeed ein cadw ? 

A. Na all, mai hi 'n farw. Ja. xi. 20. 

H. A all Gweithredoedd heb Ffydd ein cadw ? 

A. Naall; heb ffydd amhoſfibl yw rhyngu bodd Duw. He. xi. 7. 

H. Ymha yityr y dylei ein ufudd-dod fod yn hollaw] ? 

A. Yn y dylem roi ein ymgais diftuant ar gadw'r holl orch'my- 
nion an þoll galon dros ein holl ddyddieu. 

* ſy rhaid iti wneuthnr at gael Jachawdwriaeth trwy 

rift ? 

A. Aros yn y Stat hon drwy gredu ac ufuddhau i Dduw tra 
fyddwyh byw yn y bed hwn. 

H. Pam y gweddii am Ris iw wneuthur ? 

A. Am nas gallwn wneuthur dim o honom ein hunain. 2 Cor. 


3» 5 
CREDO r Apoſtolion. 


4 BY» rwyti yn i feddw] wrth fannau dy Aydd : ? 


Yr Pyngcieu neu Prif- 2 o Ffydd Griſt, a gyn- 
* yn y Credo. 
H. Pam y dywedwn adrodd 9 dy Ffydd ! ? 
A. Am y bwriedir ein bod yn eu gwybod ac yn eu credu hwy 
er ein bedydd. 
H. Beth yr wyti yn i feddwl wrth credaf ? 


A. e yn cyd- ſynnĩed om calon, ac yn Siccra peth yn y 


byd gennif eu bod hwy yn wir, 
H. Pa fail ſy gennyt i gredu hyn ? 
A. Gair Duw. 
#. Beth mae St. Paul yn galw ffydd neu Grediniaeth, 
A. Sail y petheu yr ydis yn eu gobeithio a Siccrwydd y petheu 

nid ydis yn eu gweled. 

H. *Beth rwyti yn gredu am Dduw? 
yi Ei fod ef. 
H. *Beth ydy Duw ? 


(21) 


A. Vſpryd Tragywyddsl anchwiliadwy ac Anfeidrol o bob 
perffeithrwydd ynddo ci hun ac o hono ei hun. 

H. Beth yr wyti yn i gredu am Dduw Tad ? 

A. _ ganddo unig Fab Joan i. 14. uniganedig oddiwrth y 

ad. 

H. Pam y gelwir Ef hollalluog ? 

A. Am y gall Ef Jr hyn a fynno. Matt. xix. 26. gyda Duw 
pob peth ſy boſſibl. 

H. *Beth a ddeelli wrth Nef a Daiar. 

A. V Byd oll, a phob peth gweledig ac anweledig. 

H. O ba beth y gwnaeth Duw hwynt ? 

A. O Ddim, 

H. Pa fodd y gwnaeth Efe hwynt ? 

A. Ai Air yn unig. 

H. Onid yw yn eu cynhal hwynt ? : 

A. Ydyw, trwy 'r un Gair ei Nerth, ac ai creodd hwy. 


H. A pha beth yr eneinwyd Ef? 

A. Ar YVſpryd Glan ac à nerth. 

H. I ba ſwyddeu'r eneiniwyd Ef? 

A. I dair ſwydd, Prophwyd, Offeiriad a Brenin. 
H. Prawf ei föd Ef yn Brophwyd ? 

A. Deuteronom. xviii. 15. Yr Arglwydd Dduw a gyfyd iti o'th 
blith dy hun, oth frodyr dy hun Brophwyd megis finneu; 
arno Ef y gwrandewch. Aau. iii. 22. 
H. Vm mha beth y darfu iddo Ef, ac y mae Ef yn ei ddangos 

ei hun yn Offeiriad ? 
A. Yn ei offrymmu ei hun vn Aberth droſom ni, ac yn eirio! 


droſom ar Ddeheulaw Duw. 
B 3 H. Pa 


- — 2 —— - - ad 
r N Pee 


( 22) 
H. Pa fith Frenin yw Ef? 
A. Brenin Oll-alluog, hollawl dros'r holl Fyd, Brenin y Bren- 
hinoedd ac Arglwydd yr Arglwyddi, 
H. Gan bwy y cenhedlwyd Ef? 
A. Gan Dduw Tad. Jean i. 14. 
H. Ydyw Ef yn Berſon gwahanrhedol oddiwrth Dduw Tad ? 
A. Ydyw, fel y rhaid i Dad a Mäb fod, etto mag*nt or un natur 
a Sylwedd. | 
1 Praw |} = or un Natur a Sylwedd ar Tad ? 
Jan v. 26. Canys megis y mae gan y Tad fywyd ynnddo 
1 6 felly y odds ; Tad ir Mib heffd "#66 3 
fywyd ynddo ei hunan. Joan x. 30. Myfi ar Tad un ydym. 
H. Oni ddangoſodd Efe hynny drwy ei weithredoedd Nerthol ? 
A. Do, canys Efe ai gwnae th hwy oll drwy ei alr yn unig. 
H. Ydy hyn yn erbyn Rheſwm ? | 
A. Nag ydyw, i Fab fod yn debyg iw Dad. 
H, Onid ydyw yn angenrhaid ini gredu, mai Efe yw'r Gwir 
duw ? 
A. Ydy, onide nis gallwn gredu i fod Ef yn abl i'n hachub ni. 
H. Pam y gelwi Ef, ein Harglwydd ni ? 
A. Fel y mae yn Ben iw Eglwys, yn Brynnwr, yn Frenin, yn 
Fab Duw em Guwneuthurwr. 
A gaed trwy'r Verjd Glan, a aned o Fair Forwyn 
H. Pam y caed Criſt mewn ffordd amgenach na dynion eraill ? 
A. Fel y gallei fod yn lan oddiwrth bechod gwreiddiol, | 
H. Pa fodd y caed Ef ? 
A. Trwy'r Yipryd Glan o Fair Forwyn. 
H. Pam yr wyt yn credu ei gael felly ? 
A. Luc. i. 35.\Yr Yipryd Glan a ddaw arnati a nerth y Go- 
. ruchaf 2th gyſgoda di; am hynny hefyd y peth ſanctaidd a 
aner o honot ti a elwir yn Fab Duw. ay 
H. O bwy ganed Criſt? | 
A. O Fair Forwyn. 
H. Pa fodd y byddei hi yn forwyn, a hitheu yn Fam ? 
A. Trwy weithrediad yr Yſpryd Glan ynddi hi. Matt. i. 20. 
H. A aęth Efe yn wir-ddyn ? | 
A. Do, Jean i. 14. Y Gair a wnaed yn Gnawd. 
H. Onid oedd ynteu yn ddau berſon, un fel y mae Ef yn Dduw, 
ar llall fel y mae Ef yn ddyn ? & | 
A. Nag oedd, gan na fu'r Dyndod erioed yn Hanfod allan or 
Du dod, ni alle hwn yrneud Perſon gwahanrhedol. 


6 23 3 


H. Ydyw, yn anghenrheidiol credu i fod Ef yn Dduw ac yn 
dyn yn un Perſon ? 
A, dyw, can's heb hynny, fe f*aſei ei holl ddioddefiadeu Ef 
megis dyn yn an-abl in hachub ni. 


H. Pa fodd y profi or Credo ei fod Ef felly ? 

A. Credo St. Athanaſius. 

H. Mal y profi hyn o'r *Sgrythur ? 

A. Actau iii. 17, 13, 27. 1 Cor. 11. 8. Pes adwaenaſent, ni 
chroeſholiaſant Arghuydd y Gogoniant 

Fe ddioddefodd dan Bontius Bilatus, Fe ſu 
farw ac a gladdwyd ac a ddiſeynnodd i Ufern. 

H. Pwy oedd Pontius Pilat ? 

A. Llwodraethwr Judeea. 

H. Pam y rhaid henwi hwn yn y Credo? 

A, Fel y cai ddynion wybod ym mha oes or byd y croeſhoeli- 
wyd Jeſu Griſt, 

H. Beth a ddioddefodd Jeſu Griſt tano Ef ? 

A. Angeu ar y Groes. 

H. Tros bwy y dioddefodd Ef? 

A. Droſom ni ac am ein pechodeu ni a ddodwyd arno Ef. 
Gal. iii, 13. Criſt an llwyrbrynnodd oddiwrth felldith y 
Ddeddf gan ei wneuthur yn Felldith droſom ni. 

H. Beth yr wytti yn ei feddwl wrth ei groeſhoelio Ef? 

A. Hoelio ei ddwylo ai draed ef wrth e 

H. Pam y croeſhoeliwyd Ef? 

A. Fel y gwneid Ef yn felldith droſom ni. 

H. A fu Ef farw ar y Groes ? 

A. Do. a | 

H. Pam yr oedd yn anghenrhaid iddo Ef farw? 

A. O ran heb hynny rhaid a faſei ini fyned tan y farwolaeth 
a fygythiodd y Gyfraith i'n pechodeu ni, ac 1 ddangos 
erchyll Natur Pe 

H. Tros bwy y bu Efe farw ? 

A. Tros hol] ddynol ryw yn gyffredinol. 

H. Beth a wnaed iw gorph Ef wedi iddo farw ? | 

A. Ef a gladdwyd gan Joſeph o Arimathea a Nicodemus. Joan 

xix. 39. 

H. I ba le yr aeth ei Enaid Ef ? 

fl. Pa wddyn ff gennye i gredu iddo ddiſghn i Uſtern 

H. Pa wreiddyn fy gennyt i gredu idda ddiſgyn i Uſtern ! | 

1 ace | Þ 4 SY A. Pſaly 


chod. 


( 24 ) 


A. P/alm xvi. 10. Ni adewi fy Enaid yn Uffern ac ni oddęfi 
ith San weled liygredigaeth. Actau ii. 27. 

Y Trydydd dydd fe adgyfododd o feirw ac eſgynnodd ir 
Nefoedd ac mae yn eiſtedd ar Ddeheulaw Duw Tad, ac 
oddiyno y daw i farnu y byw ar Meirw. | 

H. Beth rwyti yn i feddwl wrth Adgyfodiad Criſt o feirw ? 

A. Darfod ail-uno yr un Enaid ar un Corph ac oedd ganddo 
or blaen. 

Beth iy gennyt yn profi iddo adgyfiodi ? 
A. þ 8 o Epiſtol Goats Þ Paul ir Corinthia. 
_ or dechreu ir diwedd. n 

Ymha Yiſtyr yr adgyfododd Ef y trydydd dy 

A. Gan bby, N dydd y * Ef ar dydd yr adgy- 
fododd. 

H. I ba berwyl yr adgyfododd Ef? 

A. Er ein cyfiawnhau ni, ac i ddangos ddarfod cwblhau ein 
Jachawdwriaeth, NV,. iv. 25. viii. 34. 

H. Pa ran o hono aeth ir Nef? | 

A, Ei Enaid ai Gorph Aatau i. 9. A Hwy yn edrych, Efe a 
2 i fynu a Chwmw!l ai derbyniodd Ef oi golwg 

. 25990 f /. iv. 8. Pan dderchafodd ir Uchelder, fe — 
ada gaethiwed ac a roddes rodd i ddynion. 

H. Ymha le yr eiſteddodd Ef pan ddaeth fe yno ? 

A. Ar Ddeheulaw Dduw. 

H. er rwyti yn ei feddwl wrth eiſtedd o hono ar Ddeheulaw 

uw: 

A. Ef a wnaed yn llawer gwell na'r Anon. Rhoed iddo bob 
awdurdod yn y Nef ar Ddaiar, ac Efe a wnaed yn Ben ar 
pop pfth yn enwedig ir Eglwys. 

H. I ba berwyl y rhoed y Gallu hwn iddo ? 

A. Er llès a daioni iw Eglwys. 

H. *Beth mae Ef yn ei wneuthur ar Ddęeheulaw Duw ? 

A. Eiriol droſom ni gyda i Dad. 

H. Tros bwy y mae'n eiriol ! 

A. Tros bob gwir gredady n. 

H. "Beth rwyti yn ei feddy] wrth ci waith ef yn eiriol ney 

ngu ? 

A. Ei 1540 Ef yn ymddanges ger bron "= Bt Tad yn ein Natur 

T 1604 5 Ef . 

a fo mae n gwneu oy? 
* g V A. Wrth 


(28 3 


A. Wrth gyflwyno ei Gorph croeſhoeliedig wedi ei aberthu 
dros ein pechodeu. | 
. Pa gan fynyched y mae Ef yn eiriol droſom ni ? 
. Bob amſer. 

H. Pa leſadau yr ym ni ni yn i gael wrth hynny ? 

A. Maddeuant, Cymmod, ar Yſpryd Glan in ſancteiddio, hy- 

fforddio a'n cynnorthwyo; ac i'n gwneud yn gymeradwy 
gan Dduw trwy Jeſu Griſt, 

IH. O ba le daw Criſt ? 

A. Or Nef ir Ddair 1 Theſſalon. iv. 16. Yr Arglwydd ei hun 
a ddiſgyn or Net. | 

H. Pa fodd y daw Ef? 

A. Gyda Nerth a Gogoniant mawr, ynghyd ai Angelion 
nerthol. 

H. I ba berwyl y daw Ef? 

A. I farnu'r Byd. | 

H. *Beth rwyti yn ei feddwl wrth iddo farnu'r byd ? 

A. Holi buchedde dynion a chymeryd cyfri ou Gweithredoedd. 

H. Beth a ddaw oi waith Ef yn i barnu ? 

A. Cyfiawnheir y -duwiolion a chondemnir yr Anuwiolion 

Matth. xxv. 46. 

H. Pwy rwyti yn i ſeddwl wrth y byw ar Meirw ? 

A. Y ſawl a ſo yn fyw ar amſer ei dddyfodiad Ef, gyſtal ar 
rhai a fu farw or blaen. 

H. A fernir y Cythreuliaid neu'r Angelion colledig y pryd 
hynny ? 

A. Gwpeir, hwy a rhoed i gadw hyd Farn y Dydd Mawr 

„ | 

H. A fernir holl ddynol ryw, minneu a thitheu ymyſg y lleill ? 

A. Gwneir 2 Cor. 5, 10. Rhaid ini oll ymddangos gerbron 
Brawdle Criſt. | 


Credaf yn yr Vſpryd Glan. 


H. Pam y dywedi ymma drachefn credaf ? 

A. I ddangos yn Yſbyſach fy nghreidiniaeth ynddo Ef gyſtal 
ar Tad ar Mab. | 

H. Beth yr wyti yn i feddwl wrth yr Yſpryd Glan? 

A. Perſon Duwiol, Gwahanol oddiwrth y Tad, ar Mab ar 
Tri þyn yn un Duw. | e 


H. Ai 


ö 
ö 
N 


a 1 — , 
* = 


( 26 ) 


* * yr un Perſon W Ef ar Tad ar Nab ? 

H. O bwy yy mae Ef yn deilliaw ? 

A. Or Tad ar Mab. Rhuf. 8. 9. Os ocs neb heb Yſpryd 
Criſt ganddo nid yw hwn ciddo Criſt, 

II. Ai vdiw Ef yn un Duw gyda'r Tad ar Mib ? 

A. Vchw, AHalau 5. 3. Peter a ddywedodd wrth Arzanas pam 

lenwodd 84188 dy galon i ddywedyd celwydd wrth yr 

* ipryd Glan. Ni ddywedaiſt gelwydd wrth ddynion ond wrth 
Dduw. 1 Cor. tii. 16. Oni wyddoch chwi mai Teml Dduw 
vavch a bod Yipryd Du yn trigo ynoch. 

I. Beth 'r pechod yn erbyn yr Yſpryd Glan? 

| A. Cablu Vſpryd Duw. 

| H. Beth a 8 Efe droſom ni? 


* 
— . a 
— — 2 


—— 1 9 


3 i „ 
3 „ 35 4 


— -—_ ..- 
Þ . 


<> . _— — _ 
£. r e 
9 — — 2 
W © _— . i - — OY 


. 


— 


= — — 


0 S Efe a yſprydoliaethodd y *Sgrythyreu Sanctiaidd. 
. Mal y profi mai Eſe lefarodd drwy'r Prophwydi ? 


| | Fe Marc xii. 36. Canys Dafydd a ddywedodd trwy'r Yſpryd 

1 Glan. 

1 f H. Bech a ddeellir wrth ei alw Ef yn Arglwydd a Bywiawdwr? 

A. Yr Arglwydd yn gyffredinol, a rhoddwr bywyd yn neillduol. 

| H. Pa fodd y rhced y *Sgrythyreu SanQaidd ? 

ö A. Dynion Sanctaidd a leferaſant, megis ag y cynhyrfwyd hwy 
gan'r Yipryd Glan. 


Yr Eglwys Lan Gatholic. 


J. Bech wyti yn i ddeall wrth y gair hon Eglwys ? 
A. Cynnulleidfa'r fyddloniaid ſydd vn gwir gredu yng Nghriſt. 
IJ. Pa hyd y bu Eglwys ? 
* a. Bob amſer erioed. 
i J. Ple *roedd hi cyn geni Criſt ? 
| b A, Yn Juda. 
[+ 1. "Beth rwyti yn i ddeall wrth y gair Catholig ? 
4 A. Ol}- gyffredin dros'r hôll fyd. 
+. Beth y yw'r Eglwys Gatholig ? 
A. Yr holl Griſt nogion drwy's r byd. 
H. Pam y rhaid credu fod r Eglwys yn Gatholie ? 
A. Fel y gailo pdb dyn gredu y dichon ynte ei hunan gael 1 
chw anegu atti hi. 
H. Ymha yſtyr y dywedir i bod hi yn Sanctaidd ? | 
it A. Yn 


627) 


A. Yn ei athrawiaech, ei Chyfrethieu, addoliad, ai Sacra- 
mentau. 


H. A allwn ni gael ein Sancteiddio neu'n hachub yn unlle ond 


yn yr Eglwys ? 
A. Na allwn. 


Cymmun y Sainct. 


H. *Beth yw meddw] Cymmun y Sainct. 

A. Cymdeithas o ddynion ſanctaidd a lanhawyd drwy ffydd yn 
Nehriſt ac a alwyd i fod yn Sainct. 

H. Pwy ſydd SainCt ? 

A. V Sawl {ydd ganddynt fywiol ffydd a duwiol ymarweddiad. 

H. Pa Gymundeb maent hwy yn i cyd-fwynhau? 

A. Cydgyfran o bob pt©th da yſprydol, megis aelodeu or un 


Corph, | 
Maddeuant Pechodeu. 


'Beth yw pechod ? 

Troſeddiad y Gyfraith ar feddw], gair, a gweithred, 

'Beth rwyti yn i feddwl wrth Faddeuant pechodeu ? 

Rhyddhad oddiwrth y Goſp ddyledus iddynt. 

Pechodeu pwy a ftaddeuir ? 

Sawl a edifarhao a gredo yng Nehriſt. 

"Beth yw cael ein cyhiawnhau ? 

Cael ein cyfrif yn gyfion ger bron Duw, 

Pa fodd ein err ? 

Criſt ai gwnaeth ei hun yn bech-aberth troſom ni fel y 
gwneid ni yn gyhawnder ynddo Ef. { 

H, Pa les a gawn wrth ein cyfiawnhau ? | 

A. Tangnefedd gyda Duw trwy Jeſu Griſt. Rhuf. v. 1. Am 
hynny, gan ein böd wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae | 
88 Heddwch tuag at Dduw, trwy ein Harglwydd Jeſu 

riſt. 
H. Trwy ba foddion y maddeuir hwy ? 
A. Trwy rinwedd Gwaed Jeſu Griſt. 


NHR H RHE 


i Adgyfodiad y Cnawd ar Bywyd Trag wyddol. 


H. Beth rwyti yn i feddwl wrth Adgyfodiad y Cnawd ? 1 
n A. Yr ail-unir yr Enaid drachefn ar un Corph. 
| | H. A 


2 3 


( 28 ) 


H. A grede vi Juddewon hyn ? 

A. Credant Matthew xxii. Aftan xxiii. 

H. Pa fail _— ganddynt 1w-gredu ? 

A. Exodus in. b. Myf yw Duw dy dad, Duw Abraham, Duw 
ljaac a Duw Jacbl. Nid yw Duw (medd Criſt Matthew 
xxii. 32. Dduw y rhai meirw ond y rhai byw. 

H. Pam yr wyti yn ei gredu Ef ? 

A. 1 Cor. xv. 20. Yn awr Criſt a gyfodwyd oddiwrth y meirw 
ac a wnaed yn flaen firwyth y rhai hunaſant. 

H. Beth yr wyti yn i ddeall wrth fywyd trag'wyddol ? 

A. Y cawn ni V n ces oeſoedd heb farw byth. 

H. Pa fath fywyd a gaiff yr Annuwiolion ? 

A. Gyda'r Diawliad yn Uffern, mewn poeneu anrhaethol a 
cone? wyddol. 

H. Beth yw'r Bywyd trag*wyddol hwnnw a gaiff y Cyfion ? 

A. Hwy gant etifeddu pob pẽth yn Nheyrnas y Gogoniant yng- 
wydd Duw yn oes Oeſoedd. 

H. Pa ffordd aordeiniodd Criſt i dderbyn dynion iw Eglwys neu 
i gwneud hwy yn Ng yblion iddo Ef ? 

A. Eu bedyddio hwy 22 r Tad ar Mab ar Yfpryd Glan. 

H. Oedd gan yr Jude won ddim fail 1 gredu yn y Fendigaid 
Drindod *n Undod ? 

A. Yr ocdd yn yr Hen Deſtament Son am Dduw Tad, Mab 
neu Air Duw, ac am Yfpryd Duw. 

H. A all un dyn fod yn wir ddiſgybl 1 Griſt, heb gredu yn 
Nuw Tad, y Mab, yr Yſpryd Glan? 

A. Na all: O herwydd nis gallwn gredu yr un pwnge o fydd 
'Grift, heb gredu hyn. 

-q Pa fail fy gennym ni i gredu eu bod hwy oll ond un Duw ? 

A. Rheſwm, a Sgrythur Deuteronem. vi. 4. Clyw o Iſrael yr 

Arelwydd ein Duw ni ſydd un Arglwydd. 

„Beth rwyti Vn benna yn i ddyſgu yn y Credo ? 
Credu yn y Drindod. 
Beth 'rwyti yn i gredu i Dduw Tad wneuthur. 
Eſe greodd y Byd. N 

Beth a A Duw *'r Mab? 

Efe a brynnodd holl Ddynol Ryw. 

„Beth mae r Yſp:yd Glan yn ei wneuthur ? 

Mae ef vn Sancteiddio holl etholedig bob] Dduw. 

Pam y dywedj, y mas Ef yn Sancteidd: o, ac nid -Efe 2 


Sauctelde odd: y 


> 


+ 4 
— 


ere: 


A. Am 


$5 


( 29 ) 


Am ei fod Ef bob amſer yn ſancteiddio. 

H. Pwy y mae fe yn i fancteiddio ? 

A. Y fol ſy'n credu yn Nghriſt, ac yn cael ganddo Ef eiriol 
droſty nt am yr Yſpryd Glän, y rhain yw Etholedig Bobl Dduw. 

H. Beth yr wyti yn ei feddwl wrth ei waith Ef yn i ſancteiddio 
hwy ;? 

A. Eu | gwneuthur hwy yn Sanctaidd Greaduriaid newyddion 
gan farweiddio eu pochodeu hwy. Terfyn y Credo. 


Y Deg Gorchymyn. 


Y Cyntaf. 
H. DET H yw'r trydyd beth a addewaiſt ti yn dy Fedydd? 
A, Cadw Gorch' mypiog, Duw, a rhodio ynddFnt holl 
ddyddieu Mywyd. 
H. 55 ſawl gorchymyn ſydd! ? 
A. 
H. Pa 54d y cyhoeddodd Duw hwy ? 


A. Trwy Fellt a Tharanau, a llef udcorn ar F ynydd Sinai. 


H. Paik y 'ſgrifennodd Efe hwy ar lechau Maen ? 
A.I (INK y parhant hwy i rye pob dyn hyd ddiwedd 
yd 

H Ag y maent 6Il yn thedeg, yn y rhit unig ? 

A. Fel y gallo bob Jo edrfch arnynt megis wedi eu llefaru 
wrtho ef ei hunan yn briodol. 

H. Ple ceir hwy yn 'Sgrifennedig * 

A. Exodus xx. Deuteronom. x. 

H. Pam y dywedodd Duw, Myfi yw'r Arglwydd dy Dduw, 

yn i dechreu hwy ? 

A. I chwanegu parch iw Gyfreithieu Ef. 

H. Oni roes Efe yr cyfreithieu yma i eraill gyſtal ac ir Ju- 
ddewon ? 

A. Do, i bawb a ddilynant ffydd Abraham. 

H. P'run yw'r Gorchymyn cyntaf? 

A. Na fydded it Dduwiau eraill onid Myf. 

H. Oes Duwiau eraill onid un ? 

A. Nac oes. 

H. Pam ynteu mae Duw yn gorchymyn ini, na bo gennym 
Dduwie eraill onid Ef? 

A. Am fd dynion erioed 1 bylithr i i addoli Creaduriaid yn 


lle Duw. H. Be ch 
C 


(30 } 


H. Beth v mae Ef yn i wahardd yn y Gorchymyn yms? 

A. Pob eulyn-addoliaeth ; cam hyderu neu ofni dim ond Duw 
'n benna ? 

H. Beth mae'n i orchymyn i bob dyn wneuthur ? 

A. Fin holl ddyled tuagat Dduw, Ei ofni ai garu an holl ga- 


lon, Oc. 
Yr ail Orchymyn. 


H. Beth ydyw perwyl cyffredinol y Gorchymyn hun? 

A. Rhwyſtro p6b Gweithred o addoliad oddiallan, a wna ini 
ymddangos yn debyg i roi ei Ogoniant Ef i arall. 

H. A waherddir ini yma, wneud lun neu ddelw dim yn y byd? 

A. on wneir; Efe ei hun a orch'mynnodd wneud llün y Ceru- 
biaid. 

H. Vmha yſtyr mae Duw yn gwahardd ini wneuthur Llin dim? 

A. I gyfielybu drychiolaeth o Dduw ei htin neu i Ddelw ef. 


H. A ellir cyffelybu drychiolacth o Dduw trwy Ddelw ? 
A, Na ellir. 


H. Pam y gwaberddir ini addoli neu ymgrymmu i Ddelw ? 


A. Am fod yn amharch mawr i Dduw gael i addoli drwy 


| Ddelw yn y byd? 
H. Pa fodd y gwaherddir iti waſanaethu Delw ? 


A. Na wnelwyf ddim, at iddi gael Parch crefyddol, Addoliad 
Offrwm, Gweddi neu'r cyffelpb. | 

H. Bech y gelwir y pechod hwnnw ? 

A. Eulun-addoliaeth. 

H. Pa reſymmau a roir i'n hannog i gadw'r Gyvfraith yma ? 

A. Tri. (1) Bod Duw'n eiddigus. (2) Y coſpa Efe'r Troſe- 
ddwr ynddo ei hunan ai heppil. (3) Ei anſeidrol Ddaiont ir 
ſawl ai cadwo. | 

H. Beth a orch'mynnir yn bendant yma ? 

A. Ymgrymmu ac addoli Duw ei hun, 

H. Pa wedd y mae ini addoli Duw ? 

A. Ynghorph ac Yipryd a gwirionedd. | 

H. Pa waſanaeth y raid ini wneuthur iddo Ef? = 

A. Helaethu ei Anrhydedd Ef yn y byd, a hwylio ymlaen ei 


fwriadeu da ef. 


Y Trydyth Orchymyn. 


H. Beth yw perwyl cyffredinol y Gorchymyn hwn ? 
A. I gynnal ei Anrhydedd Ef yn y Byd pan grybwyllom Ef. 
H. A waherddir ini {on am Dduw un amſer * A. Na 


el 


Na 


i 


A. Na waherddir, ond ar achoſion arbennig y dylem e gr „bwyl 

H. A waherddir iti dyngu iw Enw Ef ? 

A. Na wneir, eithr gorch'mynnir hynny Denter 919m. vi. 13. 
Yr Arglwydd dy Dduw a ofni, ac Et a waſanuethi ac iw 
Enw y tyngi. 

H. Pa Gad rhaid ini dyngu iw Enw Ef? 

A. Mewn Gwirionedd, Barn a Chyſiawnder FJerem. iv. 2. 

H. Pa beth a waherdilir yma ? | 

A. Tyngu'n anudon neu'n afraid wrth ſiarad cyffredin, cry- 
bwyll neu arferu'r Enw bendigedig hwnnw heb ddwys barch. 

H. Beth *rwyti yn i ddeall wrth halogi Enw Duw? 

A. Ei arferu ef yn afraid, heb ryw achos bwysfawr arbennig. 

H. *Beth yw Meddwl, nad gwirion gan'r Arglwydd y neb ai 
halogo Ef? 

A. Hynny yw, Efe a goſba Droſeddwyr y Gyfraith hon yn 
ddiammeu ac yn ddiarbed. 

H. Pa f6dd y colbid hwy dan yr hen Deſtament ? 


A. Hwy a labyddid i farwolaeth Lefiticus xxiv. 


H. Beth a ofynnir yma ? 
A. Sancteiddio Enw Duw ai Air, ai grybwyll Ef gyda Gwylder 
a pharch-dig ofn. 


Y Pedwerydd Orchymyn. 


H. Pam y gorch'mynnir iti goſio y Dydd Sabbath? 

A. Am föd 'r holl Orch'mynion eraill wedi eu hargraphu ar 
ein Natur ni, eithr Gorchymyn pendant yw hwn a roed i 
ddyn ar öl ei Greadigaeth. 

H. Pa ddydd a ddeellir wrth y Sabbath ? 

A. Y dydd hwnnw o bob wythnos a bennododd Efe'r pryd 
wm neu a bennodai Efe ar öl hynny, i fod yn Ddydd- 

orphwyſtra. 

H. Pa ſaw] rheſwm a roir am ei gadw Ef? 

A. Dau. | 

H. Pa'run yw'r Cyntaf ? 

A. Am iddo Ef wedi gwneud podb peth mewn chwe diwrnod 
orphwyſo neu beidio ar y ſeithfed dydd. 

H. Ydyw Duw yma'n gorchymyn cadw'n Sanctaidd y ſeithfed 
dydd or Creadigaeth fyth ? 

A. Nac 


( 32 ) 


A. Nac yw ; Nid yw yn dywedyd ond darfod iddo fendithio'r 
dydd Sabbath, XA iddo orphwyſo ar y ſeithfed dydd. 

H. Pa reſwm yw'r llall y mae Ef yn ei roi am ei gadw Ef ? 

A. Eu gwarediad hwy o Gaethiwed'r Aipht. Deuter. v. 15. 

H. Pam y 5 Sabbath or ſeithfed, ir dydd cyntaf or 

wythnos ? 

A. "Ki fod yr ymwared « or Aipht yn arwydd o'n gwarediad ni o 
Uffern drwy Grift, yn arwyddocau pan gyflawnid ein Gwar- 
ediad drwy Adgyfodiad Criſt, y cedwid y Sabbath er cdf am 


hwn, o hynny allan. 
H. Pwy ai newidiodd Ef ? 
A. Criſt ei hun, 
H. Beth ſy'n dangos i Griſt ei newid Ef! ? 
A. Ei waith Ef yn adgyfodi, yn ymddangos amriw weithieu iw 


Diſgyblion ac yn danfon ar y dydd hwn yr Yſpryd Glan. 
Jean xx. 19. Act. xx. 7. 


H. Pa wedd y mae i ni yr awrhon ſancteiddio neu gadw'r ſanct- 
aidd y y djad hwn ? | 


A. Yn co Creadigaeth a Phrynnedigaeth y byd, mewn Gwe- 
4di a Maw], yn Yityried Gair Duw, ac mewn Cariad perffaith. 


Y Pummed Orchymyn. 


Ar ba ſaw] Llech y *Sgrifennwyd y Gyfraith ? 
Ar ddwy. 

Pa ſaw} gorchymyn a berthyn i bob llech ? 
Pedwar ir Llech gynta, ar chwech ola ir ail Lech. 
I ba un perthyn hwn ? 

Ir ail Lech. 

Pwy a ddeellir wrth Dad a Mam ? 

Ein Rhieni naturiol, Vſprydol, neu ddinaſaidd. 
Pa fodd y dylem anrhydeddu cin Rhieni naturiol ? 


Eu caru, eu perchi au mawrhau, eu cymhorth ai cadw ac 
ufuddhau iddynt. 


78 Beth a ddylei Rhieni wneud iw Plant? 
Peidio ai cyffroiĩ fel na ddigalonnont, au maethu y Addyſg 
ac Athrawiaeth yr Arglwydd, i gadw ei ffordd Ef. 
H. Pwy yw dy Dadeu Ld wy ne Eglwyſig ? 
A. Gweinidogion yr Efengy 
H *Bcth yw = ddledgwydd 9 y theiny ? 


. Eu perchi & mawrhau, ufuddhau iddynt ai cadw. 


Ka dba Rae 


H. Pwy 


"Wy 


( 33 ) 
H. Pwy yw ein Tad neu'n Mam Ddinaſaidd ? 
A. Y Brenin neu'r Frenhines; | 
H. Pa fôdd y d.!lem anrhydeddu y rhain ? Mr Wo 
A. Eu Mawrhau au hufuddhau, gweddio droſtynt, eu hofni 4 
pheidio eu gwrthwynebbu. | 
H. Beth yw dled Gweiſion iw Meifſttiaid a Meiſtriaid iw Gw- 
eiſion ? F | 
A. Mae ar Weiſton barch, ufudd-dod a ffyddlondeb iw Meiſ- 
triaid, nid a llygaid-waſanaeth, nid yn atteb drachefn. A 
rhaid ir Meiſtriaid wneud iddynt hwytheu 'r hyn fy gyfion ac 
union, gan roi bygwth heibio. | NE 
H. Beth yw'r addewid a gyſſylltwyd wrth y Gorchymyn hwn ? 
A. Bywyd, Llwyddiant aDedwyddwch; ar gwithwyneb ir Sawl 


al torrant. 
Y Chweched Orchymyn. 
H. Am ba achos y rhoed y Gyfraith hon? 


A. Am na fynn Duw i un Dyn fyrhau amſer dyn-arall yn y 


bod hwn, i wneuthur y Gorchwyl a roes Efe iddo wneuthur. 
. Pa bryd gynta a gwnaed y Gytraith hon? 

. Er dechreuad y Byd. | 

Pa goſb ſydd ir neb ai totrant Ef? 

. Marwolaeth. ERS 

. "Beth a ddeellit yma worth ladd ? 

. Dieneidio dyn o gas neu Elyniaeth. 


— 


A Yy'r fawl a laddo ddyn ar ddamwaifi yn euog or Pechod 

yma ? ; | f FINES 

A. Nag w; am hynny'r ordeiniwyd y Pinaſoedd Noddfa. 

H. Pam nad yw Efe ddim yn euog ? 555 

A. O ran mai Duw a draddododd hivnhw iw ddwylo ef nid 

| ydy Ef ond megis Erfyn Duw yn y peth.  _. 

H. Ydy, rheini yn euog o hono, fy'n bwrw ac yn dihenyddio 
dyn yn ol y Gyfraith ? 3 1 

A. Nac ydynt am yr un achos, ſef nid ynt hwytheu ond Gw- 
einidogion neu arfau Dnw yn y peth. | 

H. Beth a waherddir yma heblaw lladd yngweithred ? 

A. Dig, Cas; Malis, ymryſon, tafod drwg, balchder, Ymddiat 

a phGb annogaeth i ladd. 


> 1 


* H 


H. Beth a orch'mynnir yma? 


. A: Rhinweddeu 


7 


- 
* 1 — 


ere 
- - YC —_ 
** N 


2 
— 4 — 2B : — 
2 es 3 — ̃ » 


- * PS: * 


= 
( 34 ) 
A. Rhinweddeu ewrthwyneb ir Beieu uchod, ſef Mwyneidd- 


dra, Amynedd Arafwch, Caru ein cym) dog jel nyni ein 
hunain, | 


Y Seithfed Orchym; n. 


H. Pa'r achos oed am V Gyfraith hon ? 
A. I rwyſtro Cy myſgedd ac Anrhefn yn! v bed. 
Beth v ei bwriad CY Aredinol hi? 

A. Na bo i neb arferu mewn ffordd &yd-ieuol unfer ch ond e 
W raig briod C1 hun. 

H. Oni a waherddir vma Odine" a phutteindra 1 vn y galon f 

A. Gwneir, Math, V. 28. Yr Yeawyh yn dy wed vd, medd ein 
Jachaw wr, id pod en ſy'n ech ch ar wraig iw chwennych 
hi, wedi gwncuchur euſioe a hi odineb yn ei galon. 

H. Pa farnedigaetheu a fygythiodd Duw yu erbyn Troſeddwyr 
y Gyfraith hon. 

A. Cael eu cau allan or Nef. 

H. Onid oes ar Griſtnogion rwymedigaeth yſbyſſol i gadw'r 
Gvfraith hon ? 

A. Oes, am fod eu Ovrph kvy vn Aelodeu i Griſt. 

H. Pa Ddvlc4twy ddeu 2 orch'mvnnir vma { 

A. Cariad o du'r Gwtr, ac ufudd-dod o du'r Gwragedd, a bod 
o hon nt or un meddw! fel v muent or un cnawd. 

H *Beth iy raid ir rheiny waneud a dorraſant y Gorchymyn 
hwn ? 

A. Rhaid iddynt farwhau eu haelodeu y rhai ſy ar y Ddaiar, 
daroſtwng eu cnawd, Y mprydio, Gwilio, * Goche- 


Iyd ou Achlyſur. 
Yr Wythfed Orchymyn. 


H. Pwy ſy 'n rhei i bawb yr byn ſy ganddynt? 
A. Duw. 


H. A oes gan bawb hawl ir peth a roes Duw iddy nt. 


A. Oes. 


H. Pam y mae Duw yn gwahardd lladratta * 
"A. Am y gorfydd i bob perchennog roi cyfrif i Dduw. 


H. Beth 2 ddeellir yma wrth ladratta? 
A. Attal neu gymeryd drwy a neu dwyll oddiar arall yr 


hyn a rees Duw iddo Ef, | 
H. Oni 


| 


A 


ar. 


1 

H. Oni waharddwyd yma bob anghyfreithlon ffyrdd i ennill ? 

A. Do, bob ffordd y gall y naill ddyn ddifuddio yr Iall or peth 
a roes Duw iddo ef, megis anudonedd, cam-dyſtiolaeth, Ce- 
lwydd, ar cyfryw. _ | 

H. Pa wedd y coſbir y'rhai a dorrant y Gyfraith hon? 

A. Melldith yh y byd hwn; ac Uffern yn y neſa. Zechar. v. 3. 
Dyma'r felldith ſy'n myned allan ar wyneb yr holl Ddaiar; 
can\s pob un a ledratto a dorrir ymaith. 2 xxii. 13. 
Gwae'r hwn a adeiliado ei dy, trwy inghyhawnder au Sta- 
felloedd trwy gam, gan beri iC Gymydog ei waſanaethu yn 

rhöd, heb roddi iddo am ei Waith. 

H. Beth a wni y rhai ai torraſant? 5 

A. Rhaid iddynt edifarhau, a gweithio, a thalu iaãwẽ nm. 

H. Pa fodd y mae talu ian y ptyd ni aller cael gafael ar y ſawl 

a ga'dd y Cam? 


A 


A. I Dduw ei hun, at ryw waſanaeth o Dduwioldeb neu Eluſeni. 

H. *Beth a orch'mynnir yma yn bendant ? 

A. Bod yn gywir ac union ymhob peth a wnelom ni, cadw ein 
dwylo rhag chwilenna a lladratta, a dyſgu llafurio i geiſio en- 
nill ein bywyd a gwneuthur a ddylem, ymha ryw fuchedd 
bynnag y rhyhgo bodd Duw i'n galw ni. 


Y Nawfed Orchymyn. 


H. Er mwyn pa ddiben, neu i ba berwyl yr ordeiniwyd fiarad ? 

A. I gyfrannu ac yſbyſlu ein Meddylieu, Chwanteu, anwydeu, 
ein Gobaith, ein Ofn a'n bwriadeu i'n gilydd. 

H. Pam y rhoes Duw ini Gyfreithieu ynghyſch hynn ? 

A. O herwydd y cyll Duw ei fwriad a ninneu y llẽs o fiarad os 

by dd ein geirieu yn amgen na'n Meddylieu. . 

H. Beth a ddeellir wrth ddwyn cam yftiolaeth 5 

A. Dywedyd celwydd am, neu with ein Cymydog er les ne 

x vw iddo Ef. | 

J. Pwy yw ein Cymydog? _. 

A. Pob dyn pwy 3 111 | 

H. Pa anghenrhaid ſydd i ochel yr hyn a waherddir yma ? 

A. Gorfydd rhoi cyfr: am bob gair ſegur, a pha faint mwy am 
bob geirieu celwyddog enllibaidd. 

H. Pa fodd y coſbir Celwyddwyr a holl droſeddwyr y Gyfraith 


"hon? - 
C2 A. Eu 


* — - 
1 owue. Sad. —— — Bhs 1 ——— ͤ—U— —— Wt — 3 — * 
— 
a — s 


. 


4 5 . —— 


. 


r 


— RIS 
. 
1 
. 
1 


636) 


A. Eu thann fydd gyda'r Cythraul, tad y celwyddeu, yn yp. 
Lly nn ſydd yn lloigi a thin a brwmſtan. Datguddiad. xxi. 8. 
H. Beth a wnawn fel y cadwom yn waſtadol y Gorchymyn 


hwn ? 

A. Na ſiaradwch am ntb yn ei gefn oddieithr am ei rinweddeu 
da ef, na ddywedwch gelwydd er dim, na ddeued yn yma- 
drodd llygredig allan o'ch geneu chwi. 


Degfed Orchymyn. 


H. A wnaeth rhyw Lywiawdwyr Daiarol erioed Gyfrcithieu L 
galonneu dynion ? 


A. Na ddo. 


H.. Pam nas gwnaethant ? 
A. Am na fediant wybod pa bryd y cedwid hi nac y peidid. 
H. A wnaeth Duw y fath Gyfrairh * 


A. Do, yma yn y Gorchymyn hwn. 


H. B. th a ddeellir wrth chwennych ? 


A. Blyſho eiddo arall. 


H. A ellir cbwennz ch dim o eiddio arall ? 

A. Na ellir heb ei gydſynniad ef. 
H. Ydy chwenny ch yn unig yr totri'r Gyfraith ? 
A. Ydyw. 

H. Pam y goſodwyd y Gyfraith hon yn olaf? 


A. I fod 'megys yn Gefn neu'n amdditffynfa i ir lleill, am na all 


neb.gadw un oz lleill heb gadw hw. 
H. Ob'le mae pob pechod yn dyfod * 
A. Or galon lygredig. 
H. Beth a wna dyn fel y gallo gadw hon ar holl Gyfreithieu 
eraill. 
A. Cadw ei galon yn dra dieſgeulus. 
H. Tan ba ſawl Pen y mae ein Jachawdwer yn cynnwys yr 
holl Orchymynion ? 
A. Tan ddau. (1) Caru Duw an helr galon. (2) Caru ein 
Cymmy dog fel nyni ein hunain. 
H. Beth rwyti yn i ddyſgu yn benna wrth y gorchymynion hyn? 
A. Dau beth, ö Nyled tuagat Dduw, a Nyied tuagat fy'Ngh- 
mydog. . Fe y mae'nt wedi eu crynhoi ar fyrr eirieu yn 
Ighateciſm r Eglwys. 


Gweddi 


E371 


Gwe?di yr Arglwydd. 
A Ellwch chwi o honoch eich hunain gadw Gorch- 


'mynion Duw ? 


H. 

A. Na allwn. | | 

H. Oes rhyw un yn eu cadw hwy, heb ei Yſbyſol R:'s ef? 

A. Nac oes. 

H. 'Beth yw ei Yſbyſlol Ras Ef? 

A. Mwy o Ras nac y mae pawb yn ei gael, r hw a roir drwy 
Gyfryngiad Criſt ir ſawl a gredant. 

H. Pa fodd y gallwn gael y Gras hwnnw ? 

A. Trwy ddyſal Weddi. Luc. xi. 13. Pa faint mwy, medd 
Criit, y rhydd eich Dad or Nef 'r Yſpryd Glan ir rhai a 

ofynno ganddo, 

H. Pa fodd y mae ini weddio am dano ? 

A. Yn ddibaid ddwywaith neu dair yn y dydd. 

H. Yn Enw pwy y rhaid ini weddio ? 

A. Yn Enw Jeſu Grift, 


H. Beth yw'r moddion hynny o Ris ymha rai y mae Ef yn 
arferol oi roi Ef? 


A. Gweddi, Ymprjd, Ymddaroſtwng, ac ymarfer Gair Duw 


ai Sacramentau. 

H. Pwy a wnaeth y weddi a alwn ni y Pader ? : 

A. Ein Harglwydd Jeſu, am hynny y gelwir hi hefyd Gweddi 
'r Arglwy dd. 

H. Pam y rhaid ini bob amſer ddywedyd y weddi hon! 

A. Am i Griſt orchymyn hynny, ac o ran mai hon yw'r unig 
weddi a wyddom ni i bod yn gymeradwy gan Dduw, 

H. Beth rwyti yn ei feddw] wrth ddywedyd yn dy weddieu 
drwy Haeddedigaetheu a Chyfryngdod Jeſu Grilt ? 

A. Er mwyn ei Farwolaeth Ef, drwy Rinwedd yr hon yr ha- 
eddodd Ef bob peth da ini, ac y mae Ef yn eiriol droſom ar 
Daeheulaw Duw. 


H. Ydych chwi yn gweddio am bob peth yn Ngweddi 'r Ar- 
glwydd ? 


A. Ydym, at y byd hn a'r neſa; ac yn y cyfryw fodd ac y 


mynnei Efe ei hun ini ofyn. 

H. Pam y gelwch Dduw yn hon yn Dad ? 

A. Am nad ydym yn gweddio ond yn Enw Crift, yn yr hwn 
y mae Ef yn Dad ini. 


C 3 H. Pam, 


4 
— * 7 
8 - PR" 22 — _ 
2 
—_— ——c A HR r — 9 


A . 3 . — 3 4 
— — — — * « * 
: = . — * Þ — 9 
— - * 
” „„ Jn * 4 2 


(38) 


H. Pam, ein Tad. 

A. Am In bod mewn Cymundeb ag Aelodeu Crif,, ac ſelly 8 

ant Duw. 

H Pa my dywedir fol Duw yn y Nefoedd ? 

A. Am ei tod Lt yn Rheoli ac yn Teyrnaſu ar bob peth yn 
Oruchaf, ac a all wneuthur pob peth erom ni. 5 

H. Beth yr wytiyn i ddeall with Sancteiddier dy Enw ? 

A, Cy frifer Ef yn SanQaidd, ac felly gogonedder Ef gan bawb, 

uwch-law pab Enw yn y Byd. 

u. 'Beth vyw'r Deyrnas yr ych yn deiſyf ar iddi ddyfod ? 

A. Deued Teyrnas a Gallu dy Ras in calonneu, a rheoled yr 

__ Yipryd Glan yno. 

E Rech vr wyti yn i ddeall, wrth, Bydded dy Ewy llys ar y 
dar, megys ac y mae yn y Nefoedd ? 

. \ zaroed pob dyn (trwy dy Ris di) i wneuthur dy Ewyllys 
di ar y Ddaiar, fe y mae'r Angelion ar Seinctieu yn ei wneud 
Ef 11: Nefoedd. 

II. Beth, wrth Dyro ini heddyw ein bara beunyddiol ? 

A. Dy ro ini bob peth anghenrheidiol ir byd hon ar neſa, i 
Gorph ac Enaid, i Fywyd a Duwioldeb. 

H. Bech! vv meddwl, Maddeu ini ein dyledion, fel y maddeu- 
wn ni 1'n dyledwyr;! ? 

A. Megys yr ym ni o'n Calonneu yn maddeu i bob dy n 2 

8 naeth gam a nyni, felly maddeu ditheu ini er mwyn Jeſu 
riſt. | 

H. Beth yw meddw), nag arwain ni i broſedigaeth eithr gwared 
ni rhag drwg ? f 

A. Na ad mo'n tywys ni gan un gelyn, i neb ryw demtaſiwn 
a allo fod yn rhy gryf ini. 

H. Beth yw meddwl, Amen ? 

A. Felly y bo, ac felly y mae, vr im ni yn ail-adrodd ein del- 
ſyhadeu eu gid, an Hyder ar Dduw am eu cael hwy. 

H. Pam y dywedir y nt (ſef Can's Eiddo ti yw:r 
Deyrnas ar Gallu ar Gogoniant yn oes Oeſoedd) weithie, 
ac y maddeuir hi waith arall ? 

A. Am i'n Harglwydd ei chwanegu hi wrth ei Weddi y nal 
dro, ei maddeu hi dro arall. ; 


Diwedd Gweddi'r Arghuydd. 


(39) 


Y Sacramentau. 


A. AM nad 5m ni yn gofyn pa ſawl Sacrament ſydd, 
eithr pa ſaw] Sacrament a ordeiniodd Criſt yn ei Eg- 
Iwys ? 

A. 76 yr arfere bawb alw'n Sacrament b*th bynnag a aybie 
Ef ei fod yn fanRaidd, eithr Sacramentau Criſt nogol yr ym 
yn 1 feddw]. 

H. Pam y dywedir f6d dau yn unig yn gyffredinol yn anghen- 
rheidiol i T achawdwriaeth ? 

A. Am fod petheu'n anghenrheidiol ond nid yn gyffredinol, yn 
anghenrheidiol megys ; Conflirmaſiwn ac Urddau. 

H. Pa rai yw yr ddau hynuy ? 

fl Bedydd a Swpper yr Arglwydd. 

Pa bryd yr ordeiniodd Criſt Fedydd ? 

A. Vehydig cyn ei Eſgyniad ir Nefoedd. Matth. xxviii. 19. Euch 
gan hynny medd Criſt a dyſgwch'r hol! Genhedloedd, gan ey 
bedyddio yn Euw'r Tad ar Mäb ar Yſpryd Glan, 

H. I ba berwyl'r ordeiniodd Efe eff 


A. 1 dderbyn Diſgyblion i iv Eglwys. 


H. Beth y mae'r Gair Bedydd ya arwyddocau yn geyffredin? 

A. Trochi neu olchi a Dw'r. 

H. Pam y mae Bedydd yn gyffredinol yn anghenrheidiol i Ja- 
chawdwriaeth ? 


A. Am mai dyma'r unig fodd a ordeiniodd Criſt i dderbyn dif- 


blion iw Eglwys. 
H. b 


Pa bryd yr ordeiniwyd Swpper 'r Arglwydd i 
A. Yr un nos ac y bradychwyd Ef. 
H. *Beth ydy' Natur gyffredinol Sacrament ? 


A. Arwydd gweledig oddiallan o Ras yiprydol oddimewn a 


roir ini. 

H. Pwy ydy, Awdwr neu Ordeiniwr Sacrament ? : 

A. Criſt ei hun. 

H. I ba ddibennion yr ordeiniwyd 1 ? 

A. I ddau, (1) i fod yn fodd ini dderbyn Gris, Ac (2) yn 
Wyſtl in Siccrhau ni o hono. 

H. Pa ſaw] rhann ſy mewn Sacrament ? 

A. Dwy, yr Arwydd gweledig oddiallan, ar Gris SISTER 
oddimewn. 


C 4 Bedydd 


2 


22 — 2 
2 wa ol 1 
EIT 
+ . 


( 40) 
Bedydd. 


H. Beth yw dwy rann Sacrament ? 

A. Yr Arwydd oddiallan ar Gras oddimewn. 

H. Beth yw'r Arwydd oddiallan yn y bedydd ? 

A. Dwtr. 

H. Ai Dw'r yw'r unig arwydd ? 

A. Nage, rhaid bod Faw r Tad ar Mäb ar Yſpryd-Glan yy 
gyſſylltedig ag ef. 

Pam yr arferir ynddo beth mor gyffredin a Dwtr ? 

Am ei f5d ef yn hawdd ac yn rhad i bawb iw gacl. 

Beth yw'r Gras Y ſprydol a arwyddoceir yma ? 

Marwolaeth i bechod a Genedigaeth newydd i Gyhawnder, 

Beth yr wyti yn i feddwl wrth Farwolaeth i Bechod ? 

Peidio o honom a by w ynddo mwy. 

P'le y profi yr arwyddoceir y Farwolaeth yma yn y 5 5 

N, Vi. 4, 5, 6, 7. Claddwyd ni gan hynny gs 
trwy Fedydd i farwolaeth; fel megys ag y cyfodwy of 0 
ferrw trwy ogoniant y I ad, felly thodiom ninneu hetyd mewn 
newydd-deb buchedd. Canys os gwnaed ni yn gad blanhi- 
gion ei farwolaeth Ef, felly byddlwn hefyd i gyffelibiaeth i ad- 
gyfodiad Ef. Gan wy bod hyn ddarfod croeſhoelio ein hen- 
ddin ni gydag Ef, er mwyn dirymmu Corph pechod, fel rhag- 
law na waſanaethom hechod. Canys y mae'r hwn a fu tarw 
wed: ei ryddaau oddiwrth bechod. 

H. Bech ſydd yn dangos yr ail-enir ni ym Medydd ? 

A. Joan iii. 5. Oddiethr, medd ein Jachawdwr wrth N:codemus, 
geni dyn o ddwfr ac or Yipryd Glan, ni ddichon efe tyned | 
mewn i Deyras Dduw. Tit i iii. 5. Nid o weithredoedd cyfi- 
awnder y rhai a wnaethom ni, eithr yn ol ei Drugaredd yr 
achubodd Efe nyni, trwy olchiad yr. Adenedigaeth ac Adne- 
wyddiad 'r Yſpryd Glan. 

H Pa wedd y ganwyd ni gyntaf ? 

A. Mewn pechod. 

H. *Beth yw Pechod gwreiddiol REG 

A. Y bai neu'r liygriad ſy'n cin natur nj drwy (5wymp Adda, 

n ein tueddu oddiwrih y da at Dddrwg { gwel y Nawfed 
rthigl o'n Crefidd ni). 

H. Pa braw ſy dd fod yn gofyn Edifeirwch a F dd gan y ſawl 
# fedyddier ? 

A. Aciuu ii. 38. viii. 36. Edifarhewch, med] Petr, n 

p5 


eee 


( 41) 


b un o honoch vn En Jeſu Griſt er maddeuant pechodeu, 
Wele Ddwir madd yr Efnuch wrth Philip, beth ſ,dd yn llu- 
ddias fy medyddiv. A Philip a ddywedodd, os wyti'n credu 
a'th hull Galon fe eilir. Ymef a ddywedodd, yr wyf yn 
credu fod Jeſu Griſt yn Fab Duw. 


H. Pa f,dd y mae Plant bach yn proffeſſu ag yn addo gwneud 


hynm,; 
A. Try ey Meichnafon neu eu Golygwyr, y rhai {y'n adds 
vn eu henw hwy. 


Am Swpper yr Arglwy 1d, 


H. I ba berwyl yr ordeiniodd Sacrament ei Swpper olaf Ef ? 

A. I gofta ini Gariad ein Jachawdwr bendigedig ac i droſglw- 
yddo ei leſſailau ef ini. 

H. Pa beth y gofteir yn y Sacrament hwn ? 

A. Aberth Marwolaeth Criſt. 

H. Oedd ei Farwolacth Ef yn briodol Aberth ? 

A. Hj oedd yr unig briodol a gwir Aberth a fu erioed, cyſgodion 
o hwn oedd pob Aberthau eraill. 


II. Pa leſſad yr a ni yn i dderbyn oddiwrthi hi ? 
addeuant gan y Tad, Donieu'r Vſpryd Glan, 


A. Heddwch a 
a ph6ob bendithion poſſibl at y byd hwn ar neſaf. 
. Beth ydy y rhan oddiallan yn y Sacrament hwn ? 
Bara a Gwin. 
Pa f,dd y mae derbyn hwnnw ? 
Ln Cyrph. Pha + 
*Beth ydy y rhann oddimewn nep'r peth a arwyddoceir ? 
Corph a Gwaed Criſt, 
A dderbynir Corph a Gwaed Criſt yn y Sacrament ? 
Derbynir yn wir ac yn ddiau, 
Gan bwy y derbynir hwy ? 
Gan y Ffyddloniaid, 
Pa fodd y derbynir hwy gan y rhain ? 
Trwy fydd. 
B th mae'r ſaw] ſy'n derbyn y chain yn ffyddlon yn i 2acl ? 
Cymmundeb neu Gyfran o Gorph a Gwaed Criſt a aberth- 
wyd a'r donieu dilynol. 1 Cor. x. 16. Phiol y fendith yr hon 


> Ep HSE ES HS H- 


a fendigwn onid Cymmyn Gwaed Criſt 4. 5 Y Bara yr 


ydym ni yn ei dorri onid Cymmun Corph 


riſt yw. 


H. Pa rann o honom ni a gryfheir ac a ddiddenir ganddynt * 
. | 7 H. ; @ 


A. Ein Eneidicu, 


—-_ rap 


* —— i 9 Wein. — ——— — 


—— 9 en 


—  < — 2 — - 


( 42) 

H. Pa foödd y cryfheir ein Eneidieu wrthynt | ? 

A. Yr ym yn cael Criſt i breſſwylio yn ein calonneu drwy Ris 

Joan vi. 56. Vr hwn, medd Criſt, dd yn bwytta fy y Neh- 
nawd i ac yn yfed fy ngwaed | i, pad yn aros ynoh, a minneu 

ynddo yntef. 

H. Pa fodd y diddenir hwy trwy Gorph a Gwaed Criſt ? ? 

A. Megys y mae Ef yn Wyſtl i'n ſiccrhau ni o Ras ai Gymmod, 
Ef a bair ini lawenychu a llawenydd anrhaethadwy a Gogo- 
neddus. | 

H. Pa cyn fynyched y dylem dderbyn Swpper yr Arglwydd ? 

A. Ar bob achlyſur, cyn fynyched ac y gallom. 


Am Ymbarotoad. 


H. Beth y meddwl bwytta'r Bara hwn, ac yfed Cwppan yr 

Arglwydd yn anheilwng ? 

A. Nid bod yn anheilwng o hono, canys yr ym ni oll felly eithy 
gwneud hynny mewn modd anheilwng ac anweddus. 


| H. "Beth a ofynnir yn gyffredin at dderbyn Swpper yr Arglw- 


ydd ? 
A. Ein holi ein hunain. 


H. Ynghylch pa bctheu pennodol y gylei ddynion ymboli ? 


A. Yoghylch eu Hedifeirwch, eu ffydd a'u Cariad perffaith. 

H. Pam y rhaid iddynt ymholi a 15 nt yn edifeiriol ? 

A. O herwydd onid ydynt yn deimladwy oi pechodeu nis 82 
llant roi dyledus Fri ar Gorph a Gwaed Criſt. 

H. Pam y rhaid iddynt ſicer amcanu dilyn buchedd newydd? 1 

A. O ran heb hynny, nid yw ef ddim yn wir Edifeirwch, ac 
onid oes ganddynt Fyw yd Newydd Yiprydol nid oes pace 
ddim o 'Gorph a Gwaed Criſt iw cryfhau. 

H. Pa fodd y gwnant hynny ? 

A. Rhaid iddynt chwilio yn ddyfal iw calonneu, achyd-gymharu 
eu buchedd or blaen : Gorch'mynion Duw ac Adduned eu 
bedydd. 

H. Pa raid ſydd iddy nt ymholi am eu Ffydd ? 

A. O ran heb dd nis gallwn ni 1 Corph a Gwaed Crit 
ddim, nag iawn farnu Corph yr Arglwydd, 

H. Pa wedd y mae iddynt ymarfer ai Ffydd yn Swpper r Ar- 

glwydd ? 

A. Trwy gwbi-gredu eu bod yn derbyn Gras a Chymmod cyn 
wiried ac y maent y Bara ar Gu in. + + 

» £2 


£2 


* 
H. Y fawl y mae'r Graſau hyn wedi greddfu yn gymefindod 
ynddynt L cyn fynyched y gallant ddyfod i Sacrament Soy pper 


( 43) 

H. pa beth a wnà'r ſaw! a flinir ag amheuaeth a Phetryſder ? 

A. F ddylei fyned at ry ,] Weinidog Gair Duw a fo pwy llẽus 3 2 
dyigedi i ddatguddio ei ddolur ac i dderbyn Addyſg at rydd- 
hau ei Be o'r cyfryw. 

H. Pam y rhaid iddynt ymholi ynghylch eu Cariad perffaith ? 

A. Oblegid oni faddeuant bob cam, ni faddeuir iddynt. Matth. 

v. 23. 24. Os dygi dy rodd ir Allor ac yno dyfod ith göf, 
fod gan dy frawd ddim yn dy erbyn di, gid yno The rodd ger 
bron yr Allor a dos ymaith, yn gyntaf cymmoder di ath 
frawd, ac yno tyred ac offrwm dy rodd. 

H. Pa beth a ddeellir wrth Gariad perffaith ? 

A. Na bo ynom na chilwg na Malais na chaſineb i un dyn. 

H. Beth a wni'r ſaw] f9dd allan au gilydd ? 

A. Ymgymmodi ai gihydd gynta ar y gallont. 

H. A aſſ y ſawl a fwyttao'r Bara hwn ac a yfo gwppan 'r Ar- 

glwydd mewn Edifeirwch, Ffydd a Chariad perffaith, fwytta 
| aye yn anheilwng ? 


a all. 


yr Arglwydd ? 
A. Bob Sul, ne bob dydd pe caent achlyſur. 


Died Eſponiad y Cateciſm. 


Fel y mae'r Eſponiad yn fyrr ac wrth hynny yn hawdd ei 

00 {eu allan ar dafod leferydd, da iawn y gweddai i Rieni 
40 ſeu hwn iw Plant, modd y gallant ddeall pregetheu yn 
well. 


i y canlyn, Eglurhid Sacrament y Bedydd, ac ynghÿlch 


Body Eſgob neu Conffirmaſiwn ac hefyd Eglurach 


ny gedig. 


Ychwaneg 


eh 645975 am Sacrament Swpper yr Arglwydd ir An- 


(44) 


FAINT AT SANTA ATT AY} 


III. 


Ychwaneg o Eglurad yn ghylch Sacrament y 
Bedydd. 


| YMA'R Sacrament cyntaf y Teſtament newydd, ſef 
Sacrament ein Genedigaeth newydd ac Yſprydol. Sd 
ein Mabwyſiad ar modd uchel-barchus o'n derbyn i re 
deb'r Eglwys Griſt'nogol. Ar Arwydd weledig oddiallan yn y 
Sacrament hwn neu Ffurf y Bedydd, yw Dwfz, ac nid Dwtr yn 
unig ynddo ac o hono ei hunan, onid Dwfr ymha un y bedyddir 
un yn Enw'r Tad ar Mab ar Yſpryd Glan, yn ol ei ordinhad 
ntaf. 
fodd bynnag y bo dyn wei derbyn Bedydd, oni fedyddi- 
wyd Ef yn Enw Tri Pherſon y Drindod, a galw ar bb un o 
honvnt yn groew wrih eu henwau ni fedyddiwyd mono ef yn 
61 Ordinhad Crift, ac nid Sacrament y Bedydd a fydd ef chwaith, 
er galw ar Dri Pheſon y Drindod oni fedyddir ef ar Dw'r. Am 
hynny, ni waſanaetha yr un or ddau fodd yma eu hunain, ond 
v ddau ynghyd ſef bedyddio a Dw'r, ac yn Enw'r Tad ar Mab, 
ar Yſprid Glan, yw'r Arwydd weledig y Sacrament yma, megis 
r ordeinwyd Ef gan ein Jachawdwr Bendigedig Criſt ei hun, 
Ni ddichon dim ddangos mwy cyffelybiaeth ir Adenedigacth 
mae ein Jachawdwr yn gofyn gennym, cyn ein gwneuthur yn 
Griſt nogion, na'n golchi a Dufs. Megis mai dyma'r peth 
cyntaf 2 wneir ini ar ol ein Genedigaeth naturiol, fel y bo ini 
gael ein glanhau oddiwrth aflendid y Groth ; ſelly hefyd pan in 
derbynier ir Eglwys, ni a'n bedyddir yn gyntaf (wrth hyn, 
mae'r Vſpryd Glan yn ein glanhau ni oddiwrth aflendid ac halo- 
grwydd ein pechodeu ac yn ein hadnewyddu ni i Nduw) ac in 
gwneir megis yn Blant Yſprydol ac fe roir ini hanfod nad oedd 
gennym ni or blaen a buchedd newydd. Ac mae'n beth. hyncd 
iavn i ddal fulw arno, nad oes yr un Jaith nad ellir henwi y 
geirieu hyn yn groew, ſef y Tad ar Mab, ar Yſpryd Glan felly 
heivd nid oes un lle yn yr ho!l Fyd p'le nid ellir yn hawdd cael 
Dwfr, pcth mwya cyftiedin ar y Ddaiar ydyw. Mae hyn yn 
dangos 


oY » V | Mo my 


(45) 
dangos in Harglwydd wrth ddwys yſtyried mor anghentheidio} 
oedd i baw> gael eu deibyn iw Eglwys Ef, ryngu budd oi rad- 
lawn ddaioni ordeinio a goſed yr lle y Sacrament helbulus # 
phoenus yr Enwaediad, Ordinhad y Bedydd, yr Arwydd hawſa # 
alleſid byth i dyfeiſio, fel na bo i ne&b achwyn am ddim caledi 
neu anhawſtra ſy ynddi. Vn byn, gyſtal a phob môdd arall nid 
ellwn ni lai na chyfaddef fod ei Jau Ef yn eſmwyth ai Faich yn 
gafn.— Gras Y ſprydol oddimewn yn y Sacrament hwn y 
Marwolath i bechod, a Genedigaeth newydd i Gyhawnder ; 
an ein bod wrth Naturiaeth wedi ein geni mewn pechod ac yn 
blant digofaint, trwy Fedydd ein gwneir yn Blant Gras. Fe 
anwyd pb dyn mewn pechod yngymmaint a thrwy droſedd ein 
Rhieni cyntaf, ſef Adda ac Efa, i bechod ddyfod ir byd. Ni fu 
neb erioed vn rhydd oddiwrth y Cyflwr truenus y ma, ond Efe yn 
unig 'rhwn ni wnaeth bechod ac ni chafwyd twyll yn ei eneu, 
fef Criſt Jeſu. Gan fod pob dyn wedi ei eni mewn pechod 
rhaid iddynt fod yn Blant digofaint, gan fod pob pechod yn gas 
gan Dduw ac yn haeddu coſpedigaeth ganddo. 
Ac am farwolaeth i bechod a genedigaeth newydd i Gyfiawn- 


der, fe arwyddoceir pb un or ddau hyn yn Sacrament y Bedydd-; 


kyn a ddyfgwn ni oddiwrth yr Apoſtol pan 'yw yn dywedyd, 
Claddwyd ni gan hynny gydag Ef trwy fedydd i farwolaeth, fel 
megis ac y cyfodwyd rift o feirw trwy Orgoniant y Tad, fell) 
rhodiom ninneu hefyd mewn newydd - deb buchedd. Fe gymerir 
, Farwolaeth yma mewn yſtyr yſprydol, am farwolaeth i bechod, 
ynny yw peidio byw mwyach ynddo a hoRaw] ymwrthod ag. 
Ef. Mae'r Apoſtol yn dywedyd y bedyddiwyd 
ma, am hynny dyma'r farwolaeth fydd iw h ddocau yn 
dydd, ymha un y golchir ein Cyrph oddiwrth eu buddredet 
au haflendid, felly hefyd ein Eneidieu a olchir drwy waed Criſt 
oddiwrth . nid yn unig oddiwrth ei euogrwydd ef, am 
ſaddeuant o hono, eithr hefyd oddiwrth ei Allu ai Awdurded' 
troſom ni, modd y gallom ei farwhau ef, fel nad allo lywodsaethu 
arnom mwyach ; gan ein bod. wedi ein bedyddio yr ydym tan 
Ris ac nid tan y Ddeddf. Mae'n rhaid ir farwolaeth yma i be- 
chod fod yn gyſhylltedig a Genedigaeth newydd i Gyhawnder,fel 
y bo ini rodio rhagllaw mewn newydd-deb buchedd. Ac fe: 
33 y canniatteir'r Vſprydol Ras ar ffafor yma ini ac 
wy a arwyddoceir yn y Bedydd, gan ei fod yn olchiad yr Ade- 
nedigaeth, am ba un y mae ein Jachawdwr'r hwn ai hordeiniodd 
yn dywedyd, Ein bod ni wedi ein hadeni neu ein geni drachefn 
oddw'r ac or Vſpryd Glan, Rhaid 


ni ir farwolaeth- 


( 46) 

 Rhaid yſtyried hyn hefyd yma f6d gan Blant y Rhieni hynny 
| | ſydd yn credu yn F544 Criſt, ragorfraint uwchllaw eraill, gaß 

* eu bod hwy wedi eu cenhedlu or ſaw] {fn aelodeu o ddirgeledig 

Wits Gorph Criſt, ſef yr Eglwys; mae ganddynt yr un Jawn a Braint 
ut i gael eu bedyddio ac oedd gan Blant yr Juddewon gael eu hen- 

1 waedu ; ac maent'n Etifeddion o Addewidion Duw 3, a phe 
| 


digwyddei iddynt farw cyn eu bedyddio, gan nad eu bai eu hunain 


Gyfamod gyda Duw, ac fe au hadgenhedlwyd hwy ar Vſpryd 
Glan; maent wedi eu ſandteiddio au glanhau oddiwrth eu pe- 
| 0 chodeu drwy waed Criſt. Mae ganddynt Hawl i Ffafor a Cha- 


"x dedd hynny, 'm yn gobeithio y derbyn Duw hwy i Drugaredd 
4 | trwy Jeſu Griſt. Eithr y ſaw! a fedyddir a wneir wrth hynny yn 
1 Blant Gras, oblegid yn eu Bedydd, fe au derbyniwyd hwy i 
| 4 = * y 5 - 1 


riad y Goruchaf, ac maen't yn Etifeddion oi Dragywyddol Deyr- 
| Wi nas; acfelly os byddant farw cyn y bon't euog o unrhyw bechod 
1 88 mae Du wedi ficcrhau ini yn ei Air yn ddiam- 
"Mix eu y byddant gadwedig. Mae pawb gan hynny a fedyddiwyd, 
| Fedi eu galw i Stat o Jachawdwriaeth ac wedi eu gwneuthur yn 
Blant i Dduw. Eithr y rhai hynny yn unig a gant etifeddu 
C || Teyrnas Dduw, ſef y ſawl ſy'n parhau i aros yniy cyfryw Stat 
| o Jachawdwriaeth, ac y gadwant yn ſicer eu haw! ir Heſſadau 
| 


hynny, drwy gymeryd gofal i fucheddu yn ol Efengyl Griſt; ac 
i gyflawni yr Addewidion hynny, naill ai wnaethant hwy eu 
Hunain neu a wnaed gan cu Meichieu troſtynt wrth eu bedyddio. 
Fr ail beth iw yſtyried, Pa beth a ofynnir neu a ddiſgwilier 
gan y Thai a ſedyddier? Yr atteb i hyn ydyw, Edifeirwch a 
fydd. Edifeirwch drwy'r hon y macnt yn ymwrthod a phechod; 
vn öl gair St. Peter Edifarhewch a bodyddier chwi. Pan ddewir 
# ag un iw ſedyddio, fe ofynnir iddo yn Enw Duw a cherbron 5 
41/6 Grnnulleidfa, fel y gallont hwy f6d yn dyſtion o hynny, p'run 
1 ai ydyw yn ymwrthod ac a wneitt efe ymadel a phob cyfryw 
5 bechod? Ar atteb y mae fe yn ei wneuthur ydyw, yr wyf yn 
H ymwrthod a hwynt oll. Ac os gwneiff efe yr atteb yma o ewy- 
Ilys ei Galon yn ddiffuant a chyda Cydwybod dda, ſef yn ol hyn 
cyflawni y peth a addawodd efe y pryd hynny, fe fydd gyſran- 
nog or Gras hwnnw a arwyddoceir yn y Sacrame it yma ac wrth 
hynny, yn ddiammeu fe fydd gadwedig. Ai un Apoſtol a 
ddywed fod Bedydd yn ein hachub ni yr awrhon ; nid (yr Ar- 
wydd weledig oddiallan) bwrw ymaith fuddreddi'r cnawd, eithi 
(Gras yſprydol oddimewn) ymatteb cydwybod dda tu ac 2 
duw, trwy adgyfodiad Jeſu Griſt, Yr ail Enos * 


* 
« ws . 3 — 


amen 
- 
. —— a. _ — 


medront wneuthur hynny. 


( 47 ) 


*fydd drwy'r hon y maent hon yn ddiyſgog yn credu addewidion 
Duw, y rhai a wneir iddynt yn y Sacrament hwn. Mae'n ym+ 
ddangos wrth y petheu a grybwyllir am St. Philip wrth fedy- 
ddio'r Efnuch, fôd hyn iw ofyn gan bob un a fedyddir, pan ddy- 
wedodd yr Efunch, wele ddwr, pa beth ſydd yp lluddias fy 
medyddio. Philip a ddywedodd, os wyt yn credu ath holl galon, 
fe a ellir. Ac Efe attebodd ac a ddywedodd, yr wyf'n credu 
od Jeſu Griſt yn Fab Duw. Philip yn union ar öl Gyffes 
hon oi Ffydd ai bedyddiodd Ef. Am hynny pan dde] neu pan 
dderbynier un iw Sanctaidd Fedydd, mae'n rhaid iddo yn gynta 
wneuthur Cyfteſs oi Ffydd, cyn y gellir miniftrio y Sacrament 
hw iddo Ef, eithr ar ryw achoſion mawr y pryd y caniatteir 
ac y gofynnir hyn ganddo wedi hynny pan dderbynier ef yn 
Movers ir Eglwys ger bron y Gynnulleidfa; ſef Gweinidogaeth 
Bedydd preifat Nan gartref,pryd y bont gan wanned nad allont 
mo'u dwyn ir Eglwys. 

Pam wrth hynny y bedyddier Plant bychain, pryd nas gallant 
o herwydd eu hieuiengtyd gyflawni'r petheu hyn ? Yr achos 
Fw nid yri unig o ran eu bod yn gynhysgaeddol o hadau Edifeir- 


ch a Ffydd, y rhai ar ol hyn a allant dyfu i berffeithrwydd, 


ond oblegid eu b6d yn addaw y pryd hynny yn benna dim eu 
cyflawni ; dyma gymaint ar y wyddom ni, mae'r ſaw! fy mewn 
oedran pwyll a ſynwyr yn ei wneuthur. Nid ydynt hwytheu ond 


'n unig proffeſſu ac addaw edifarhau a chredu a ph'run bynnag a 


wnant hwy hyn, a peidio, ſydd hyſbys i neb arall ond yn unig 
i Dduw ei hun. Felly plant hefyd, ſy'n gwneuthur yr unrhyw 
broffes ac addewid, nid yn wir yn eu henwau hunain, ond t 
eu Meichnafon ; yr hwn pan ddelont mewn oedran, maent h 


eu hunain gan rwymedicced iw gyflawni, a phedfatant yn ei 


wneuthur o honynt eu hunain. Mae'n ddigonol, os gellir 
rhwymo plant i gredu ac edifarhau gan gynted ac y gallont neu 
Fe all un dyn wneuthur hyn dros 
un arall, gan dybied yn garedigol, megis ac y mae plant wedi eu 
geni o Rieni Criſt nogol, y bydd ficcr y cant bwy eu dwyn i fynu 
i ian ymſyniad a gwybodaeth o'u dledſwydd yn hyn o fatter, 
ar anhebcorr rwymedigaetheu ſy arnynt iw gyflawni. Ac felly 
hwy a gymerant ofal (drwy help Dduw) i drefnu a llunio ei 
Ffydd au Moeſau fel y mae eu helw penna gyſtal ai dledſwydd 
yn gofyn ganddynt. Os ni chyflawnant y peth a er 
troſtynt gan eraill yn eu henwau hwy, ni fydd y Cyfammod a 
waacd a hwynt trwy eu Meichieu o rymm yn y byd new Tele | 
| ES Wal 


(48) 


chwaith iddynt; wrth beidio cyflawni y peth a addawyd troſtytit 
hwy, hwy a gollant'r holl fendithion rhai roedd Duw mewn 
modd arall yn rhwymedig iw rhoddi iddynt, Fe orchmynnodd 
Duw yn gaeth dderbyn plant'r Juddewon mewn cyfammod ag 
ef pan oeddynt ond wyth niwrnod oed. Bedydd a ordeiniwy 
yn lle 'r Enwaediad, fel y daeth yr Efengyl yn Ile t Ddeddf. 
Ac mae 'r un rheſwm iw roi pam y derbynnir plant Criſt'nogion 
or dechreuad i gyfammod y Teſtament newydd, ac vedd o 
ddwyn plant'r Juddewon i gyfammod 'r Hen Deſtament neu't 
Ddeddf, ac os ryngodd bodd Du i derbyn hwy i Gyfammod y 
Gyfraith ac ni chyfrifid eu hoedran ac eiſieu deall a Synwyr 
ddim yn gyfion achos iw Iluddias rhag cael eu henwaedu, felly 
ni ddy.em ninneu ddim feddwl fod yr un diffyg yn ddigon 6 
rwyſtr i gadw ein plant ni ſy dd Griſt'nogion rhag eu bedyddio 
au derbyn i fewn Cyfammod'r Efengyl. 

Vrwan mi geiſiaf oſod och blaen annogaetheu difrifol ich 
cynhyrſu chwi oll i ddwys yſtyried, ddirfawr wir eas an N 
„ Dduwiol Ordinh d hon a chyda'r fath fawr barchedigaeth y 
dylid ei harfer. Yityried pob un o hotioch nad defod ac arfer 
yw Bedydd, eithr Ordinh d anrhydeddus wedi ei hordeinio gan 
8 Awdurdod Duw ei hun, yr Hwn ni oſododd yr un 

einidogaeth yn ei Eglwys yn ofer neu o ddim leſhad. Fe 
ar. raydeddwyd yr Ordinh: d bon gan ein Jachawdwr ei hunan, 
vr Hwn ai Sancteiddiodd hi ini, wrth ymoſtwng iddi yn ei San- 
cteiddiaf Berſon ei hun, ai chadarnhau ai ymarfer ai Orchymyn. 
Fe ddylei pob un yſtyried fod aneirif Drugareddau Anfeidrol 
wedl i ſelio ir Ffyddloniaid yn yr Ordinh:d hon ac iw h:d ai 
heppil ar eu hol hwynt. Bedydd yw'r modd uchel-barchus on 
derbyn i Gynnulicidfa defaid rift A allwn ni dybied y gellir 
fibrwd y Cube mawrT Sanctaidd yma mewn congl or ne- 
illdu mewn tai gartref, ac o flaen ond Ychydig o dyſtion ? Fe 
ddueth Criſt ir Jorddonen o Galilæa i gael eu tedyddio. Ai nid 

y yn ddiddanwch i chwi weled eich Plant yn cael eu derbyn i 

ynwes Eglwys Criſt Gatholic mewn llawn gynnulleidfa ? Ai 
nid yw yn Diugaredd fawr dros ben weled offrwm i fynu Waed 
Criſt ich blant mewn dirgelwch gan y Gweinidog, fel y glan- 
haer hwynt oddiwrth y Uygredigaeth 2 ddaeth gyda hwynt ir 
byd? Ac yr ydych yn cydnabod byn, pan foch yn eu preſentio 
ir dirgel Olchedigaeth vma. Ai nid ydiw yn lawenydd mawr 

ich Calonneu glywed koli Gynnulleidfa SanRaidd Bobl Dduw 
ya gweddio d.vs eich blentyn; ac i Dduw eich anrhydeddu 
COW 


(49) 
ehwi cymaint a chyfrif eich blant yn Sanctaidd a thu fewn y Cy- 
fammod ? Fe ddylei pob un a fo'n breſennol pan fo Bedydd yn 
yr Eglwys yſtyried fod yr Ordinhad hon yn perthyn ir holl 
Gynnulleidfa, am hynny Fe ddylei pob un yn barchus wneuthur 
ei briod rann yn y Gwaſanaeth. A _— ni ddibriſio y fath 


Nefol Ordinhàd, ymha un y gelwir ar Dri Pherſon y Fendigaid 
Drindod i fod yn breſenot ? Am hynny, fe ddylei bawb gyd- 
gyſſylltu eu gweddieu dros y dyn bach a fedyddir 4 pryd hynny, 
a rhoddi moliant i Dduw am ei Drugaredd am eu derbyn hwy au 
plant i Arch Eglwys Griſt, a diolch iddo hefyd am chwanegu un 
Aelod arall at ei Eglwys. Fe ddylei bawb gyd-fyfyrio ar lygre- 
digaeth Natur ddynol, ar Moddion bendigedig on Prynnedigaeth 
drwy ein Harglwydd Jeſu Griſt, ar Rhagorfreintieu gwerth- 
fawr anhywerth a roddir ini yn ein bedydd, y pryd na wyddem 
beth oeddynt; yma y dylem ddwyn ar gof ini ein hunain yr 
Addunedau ar Addewidion a wnaed gan ein Meichieu droſom ni 
yn ein mebyd; gan wybod i ba amriw bechodewyr ydym ni yn 
edaroſtyngedig, o ran gwendid a breuolder ein Natur a llygredi- 
gaeth y Cnawd, Je meddaf, bob tro y bom breſenol mewn un- 
rhyw Fedydd ni ddylem adnewydduein Cyfammod gyda Duw, 
ac ymgais ein goreu gael nerth a gallu o newydd, fel y cyrrhae- 
ddom y Nefol Addewidion hynny a wnaed i ni yn ein bedydd. 
Fel hyn pedfaem gan ddoethed a gwneuthur 'r iawn ddeunydd a 
hono, ni allem dderbyn cymmaint Addyſg oddiwrth glywed dar - 
en Gweinidogaeth y Bedydd a phe clywem Bregeth. Fe ddyleĩ 
Rieni ddwyn ar gof yn fynych iw plant yr addewidion a wnaed. 
troſtynt hwy yn eu bedydd, ac hefyd yr addewidion a wnaed 
iddynt os cyflawnant hwy 'r ammodeu, gan ymegnio hyd eitha 
eu gallu ai moddion iw meithrin hwy yn ofn ac Addyſg yr Ar- 
glwydd ; gan ddyſgu iddynt (gan gynted ac y gallont hwy 
ddeall) Arwyddocad y Sacrament hwn ac egluro iddynt yr 
addewidion a wnaed droftynt hwy, au rhwymedigaetheu hwy L 
gyflawni yr ammedeu ar ba rai maent iw cael. EC- 
geuluſtra Rhieni yn hyn o fatter ſydd yn ddiammeu yn achos or 
anfad ddrygioni ſydd yn y byd a halogrwydd moeſau dynion ieu- 
ange; Mae Rhieni yn dwyn eu plant ir Eglwys i dderbyn ar- 
wydd y Grog etto er hyn yn gadael iddynt waſaneathu 'r Cy- 
thraul,yn le 'r Duw byw i Waſanaeth Pa Un y cyſſegrwyd hwy 
yn eu bedydd. Nid yw Tyrciaid a Phaganiaid dygred yn dian- 
rhydeddu cymaint ar Dduw ac mae llaweroedd o ddynion fy'n 
proffeſſu eu hunain yn Griſt'nogion. Gwybydded hefyd bob 

D dyn, 


50) 


dyn, ſy Griſtion i fod ef yn thwym i ddeall a gwybod y rha- 
gorfreintieu hynny y mae iddo ef hawl iddynt drwy Fedydd, yn 
enwedig 'r Addewidion ar Rhwymedigaetheu o Ffydd, Edifei- 
rwch ac ufudd-dod au hamriw geingcieu au hamgylchion; heb 
wybod hyn pa fodd y priſia dynion ac y perchant y rhai cyntaf, 
ac y Cadwant ac ufuddhant y rhai olaf, y thai y darfu * 
ymrwymo iw cadw ai hufuddhau. Os bydd dyn yn anhyſbys 
or lleſſadeu a dderbyniodd Efe, ar berthynas ſy rhyngddo Ef ar 
Rhwymedigaetheu ſy arno ef i Dri Pherſon y Fendigaid Drindod, 
yn Henwau Pa Un y bedyddiwyd ef, pa fodd ymynegai ei enau 
ef foliant yr unrhyw, ac cyſſegra ef Waſanaeth holl ddyddieu 
ei fywyd iddo Ef? Neu pa wedd yr ennyn yn ei galon ef Gariad 
a Diolch iw Anwylaf Brynnwr am ei anfeidrol Gariad digym- 
mar Ef; ar Anghenrhaid o gyfrannu yn fynych or coffadwriae- 
theu Sancteiddiaf hynny o Gorph a Gwaed Criſt, y rhai a or- 
deiniodd ac a fendithiod Efe ei hunau, os ni wrendy, os ni ddar- 
llen yn ddifrifol ac os ni ddwys-fyfyria ar y petheu mawrion 
hynny a wnaeth ac a ddioddefodd Criſt erom ni ac er ein 
hiachawdwriaeth. Ac os ni wyr pwy ydyw'r Gelynion yſbrydol 
hynny, y mae Efe yn rhwym i ymladd yn wrol yn eu herbyn, 
Sef y Byd ar Cnawd ar Cythraul? Pa fodd y gwyr et par arfogaeth 
i wiſgo modd y gallo gael y gorfod arnynt? Neu pa amddiffyn i 
wneuthur yn eu herbyn? Os nid yw yn credu nag yn gwybod 
am Lygredigaeth Natur dyn; na chwaith am un Addewid o 
Nerth a Chymmorth Goruwchnaturiol 'r Yſbryd Glan; pa fodd 
y geill y cyfryw un erfyn am y fath gymmorth, hyderu arno neu 
ymddiried ynddo ? 

Yn awr O Arglwdd Dduw Hollalluog ac Anfeidrol mewn 
Daioni a Thrugaredd, caniatta bod ini oll ddyledus ſynniaw a 
dwys yſtyried y petheu hyn, a phriſio yn fawr dros ben y Rha- 
gorireintieu ardderchoccaf hynny, a ganiattawyd ini yn ein 
bedydd ar anhebcorr rwymedigaeth yr ym ni tanodd o gwplhau 
y petheu a ofynnir gennym ar ein rhann ni; ac erfyn yn oſtyn- 
geiddiaf ar Dduw ein glanhau an Sancteiddio ai Yſbryd Glan, 
fel trwy Fedydd yn derbynnier i Arch Eglwys Griſt, ein 
gwareder oddiwrth ei Lid Ef, a chan fod yn gadarn mewn 


Hdd, yn llawen gan Obaith, ac wedi ymwreiddio mewn Cariad 
perffaith y gallom fordwyo dros donnau y Byd trallodus hwn, 
ydelom or diwedd i Dir y Bywyd trag'wyddol yno i deyrnaſu 
gydag Ef, heb drange na gorphen, trwy Jeſu G 

glwydd, 


riſt ein Har- 
Addyſg 


Bi 


Addyſg ferr ynghylch Conffirmaſiwn neu Fedfdd 
Eſgob. 


——— Ar ddull Holt ac Atteh.— 


H:1ad. A beth ydy Conffirmaſiwn ? 
Atteb. Arddodiad dwylo 'r Eſgob ar y Sawl a fedyddiwyd 
ac a ddaethant i oedran Pwyll a Synwyr. | 

H. Aydys yn gofyn fod pob un wedi ei gonffirmio cyn y geill 
fe dderbyn Sacrament Swpper 'r Arglwydd ? 
A. Ydys; mae r Eglwys yn gorchymyn na dderbynier neb ir 

y ' R 

Cymmun Sanctaidd, nes iddo gael ei gonffirmio neu fod o hono 
yn barod ac ewyllyſgar iw gonffirmio pe cae fe gyfleuſdra. 

H. Pa fodd y mae Trefn Conffirmaſiwn yn ein Heglwys ni ? 

A. Mae 'r Ordinhad hon wedi threfnu iw gwneuthur mewn, 
Todd doeth iawn ac uchel-barchus. Yn gyntaf ar öl ir Eſgob 
roddi rhybudd i Weinidog bob plwyf oi fwriad ef i gonffirmio, a 
phennu rhyw amſer i hynny ; yna Gweinidog y plwyf a eilw 
ynghyd gynnifer oi blwyfolion a fo mewn oedran pwyll, na 
chawſant eiſioes mo'u conffirmio; ac mae Ef iw holi hwynt yn 
holl ymofynnion y Cateciſm, ac fe ai gwna hwy yn gymmwys 
ww cyflwyno ir Eſgob. Yn Ail ar ol gwneuthur hyn, mae'n 
rhaid i Gurad bob plwyf ddwyn ei hunan neu ddanfon yn 
*ſgrifennedig dan ei law henwau y rhai Cl o fewn ei blwyf ac 
Tomy fe fod yn gymmwys i dderbyn Bedydd Eſgob. Ac os yr 

ſgob ai gwel hwy yn gymeradwy, fe ai dygir hwynt yn gy- 
hoedd ac fe ofyn r Eſgob iddyat ar oſteg ymgwydd Duw ar 
Gynnulleidfa y pryd hynny yn gynnulledig ; ai ydynt hwy yn 
adnewyddu 'r Adduned barchus ar Addewid a wnaeth pwyd yn 
eu henwau hwy wrth eu bedyddio; a chadarnhau a chonffirmio 
yr unrhyw eu hunain, a chydnabod eu bod hwy yn rhwymedig 
i gredu a gwneuthur 'r holl betheu a addawodd eu ] adau au 
Mammau-bedydd droſtynt. Ac wedi hyn mae 'r Eſgob yn gwe- 
ddio yn daer ar Dduw am ei Ras Ef, fel y bo iddynt alu cy- 
flawni eu hadduned hon; felly yr Eſgob gan ddodi ei law ar bob 
un o honynt, a erfyn ar Dduw i amddiftyn ei was hwn ai Nefol 
Ris fel y bo iddo ef barhau yn eiddo Ef byth ; a pheunydd 
gynnyddu yn ei Yſbryd Glan Ef ſwy fory, hyd oni dde o iw 
dragwyddol Deyrnas. Fe ychwanegir at hyn gyd weddieu 'r 


D 2 | Eſgoh 


( 52 ) 


Eſgob ar Eglwys ir un perwyl ; ac wedi hyn y diweddir y cwbl 
oll or Weinidogaeth hon. 

H. Pa reſymmeu ſydd iw rhoddi am i Eglwys Loeg'r gadw 
yr ddefod hon ? 

A. Mae llawer o reſymmau iw rhoi, ond yn enwediccaf y 
pedwar hyn. 1. Arfer yr Apoſtolion. 2. Rheſymmoldeb y 
peth ei hun. 3. Y leffad a dderbyn y Sawl y gant eu conffir- 
mio. 4. Y bodlonrhwydd ſy'n deilliaw oddiwrth hyn 1 
Eglwys Griſt. 

H. Oedd 'r Apoſtolion yn arfer Arddoddiad dwylo ? 

A. Yr Apoſtolion a ddodaſant eu dwylo ar y ſawl a fedyddi- 
wyd; ac wrth arddudiad eu dwylo hwy, y cyfryw rai a dderbyn- 
iat 'r Yibryd (an. Aclau viii. 17, 18, xix. 6. 

H. Idy 'rEſgob yn rheddi 'r Yibrvd Glan ir Saw] y rhoddo 
efe ci ddwylo arnynt pan fo yn eu conihirmio ? | 

A. Nid ydym ni ddim yn dywedyd hynny, ac nid oedd 'r 
Apoſtolion chwaith yn ei roddi. Nid oeddynt hwy ond dodi eu 
dwylo arnynt eithr, Duw oedd yn rhoddi iddynt ei Yſbryd Glan 
ir sawl 'r ceddynt yn goſod eu dwylo arnynt. Ac yr ym ninneu 
yn ddefoſionol yn tybied wrth ddwys a thaer weddieu 'r Eſgob 
ar Eglwys y derbyn hefyd y ſawl y mae Et yn dodi eu dwylo 
arnynt y pryd hynny yr Yſbryd Glan, os cymhwyſant hwy eu 
hunain te! y bont deilwng oi dderbyn. 

H. Oes dim addewid oddiwrth Dduw yn ddigon i ſylfaenu 'r 
f.th obaith arno ? 

A. Oes mae un cyffredinol, y cyfryw y gellwn yn hyn o 
fatter, uwch jaw dim arall ymddiried iddo. Yn gyntaf, fe 
orch mynn:r ini weddio nid yn unig droſom ein hunain, eithr 
dros em gilydd hefyd. Jag v. 16. Epheſ. vi. 18. 1 Tim. ii. 
I, 2, 3. Ac in hannog ni y hyn, mae Criſt wedi addaw cani- 
attau beth bynnag a ofynnom yn dduwiol mewn gweddi, yn fwy 
enwedg drwy oy d-weddicu y Gynnulleidfa. Matth. xviii. 19. 
Ac Vedi daigan yn groew y rhydd Duw 'r Yfbryd Glan ir rhai 
a 0:00 ganddo.. Luc. xi. 13. At hyn, fe ellir chwanegu, 
y cyfrind hi bob amier yn rhann o Swydd 'r Offeiriaid nid yn 
unig addyfgu, ond hefyd gweddio dros y bobl ai bendithio hwy. 
Fel y geliwch weled Lefiticus ix. 22. 23. Num. vi. 23, 24, 
27. Deuteren. x. 8. 2. Cron. XXX. 27. 1. Sam. ii. 30. Am 


R Dnfnanee "1 Ef) artxynnulleidfa yn cyd- uno ai gilydd ac 
yi u ev gweddeu i eityn ar Dduw am Ras ei Sanct- 
„ .es y Cyiryw ral a thain, ſef y ſawl ſy'rawron 


we di 


C33) 


wedi eu cyſſegru eu hunain o newydd iw Waſanaeth Ef; & 
chadarnhau y cyfammod wnaed rhyngddint hwy a Duw yn eu 
bedydd. Pa wedd y gallwn lai na chredu na wni Duw yn ficcr 
ddigon ganiattau eu gofynnion hwy a rhoddi ei Yſbryd Glan ir 
Sawl ai gofynno yn y modd taer ddefoſionol uchel-barchus yma. 

H. Ydyw yn dangos oddiwrth hyn fod Arddodiad dwylo 
yn beth rheſymmol iw ordeinio i gadw yn ddibaid yn yr Eglwys? 

A. Ydyw ; o ran cyflwr y Sawl a fedyddir yn gyitredin yn 
ein plith, y rhai rhan fynycha nid ydynt ond plantaflafar; ac am 
hynny mae? n rhaid iddynt gael eraill i fod yn feichieu troſtynt 
worth euj bedyddio; yn ddiammeu mae'n bur reſʒ mmol fod rhyw 
amſer uchel-barchus wedi ei oſod, modd y dylei y cyfryw rat 
(pan ddelont mewn oedran a Synwyr) ou geneu a'u cyd-ſynniad 
eu hunain gadarnhau Cyfammod ac Adduned y Bedydd ; gan 
gydnabod eu bod hwy yn rhwym 1 gredu a gwneuthur y petheu 
a addawodd eu Tadau au Mammau-bedydd droitynt, 

H. Pa leſſad a dderbyn y ſawl y gant eu conffirmio? | 

A. Heb law er lleſſad anfeidrol o dderbyn Gris Duw, y peth 
y mae yn reſymmol ini dybied y derbyn y cyfryw drwy gyd-we- 
ddieu yr Eſgob ar Eglwys droſtynt; mae Dau beth arall o lefſid 
mawr a dderbyniant hwy ; Sef yn Gyntaf, V maent drwy 'r 
modd yma wedi ficcrhau iddynt eu hunain ofal dyl adwy eu 
Tadau au Mammau-bedydd i dwyn hwy i fynu yn Egwyddorion 
ac Addyſg y Grefydd Griſtnogol; ymha un (pe cedwid yr Ord- 
inhad hon yn gaeth fel y dylid) nid allant fod yn ddeffygiol, heb 
ddal ſulw arnynt, ai ceryddu gan 'r Eglwys am eu heſgeuluſtra. 
Ac yn Ail wrth gael eu galw yn y modd uchel-barchedig yma 
i gadarnhau cu hadduned y bedydd; maent 'n ymrwymo cu hun- 
ain yn gynnar i iſtyried eu dledſwydd, ac yn ddifrifol yn eu go- 
ſod eu hunain ar y ffordd oreu iw gwplhau Ef. 

H. Pa fod'onrhwydd mae 'r Ordinhad hon yn rhoddi ir Eglwys 
am y peth hyn ? 
A. Megis drwy'r modd yma nid ydys yn gwneuthur 'r un or 
petheu hyn yn ddirgel, ond yn gyhoedd o flaen pawb. Y Sawl 
nid hwyrach a feddydiwyd gartref, a gonflirmir yn awr ar oſteg 
yngwydd y Gynnulleidfa. Yr adduned a wnaed gan eraill yn 
eu henwau hwy a adnewyddant hwy ac a ficcrhant yma yn. ddi- 
frifol eu hunain. Y plentyn a fedyddiwyd gan ryw Weinidog 
o iſel radd, a gadarnheir gan un oi Phrif fugeiliaid Yſbrydol. Ae 
yn Olaf peth y Tadau ar Mammau-bedydd 
{cichieu am weled dwyn, y plant yr attebaſant hwy droſtynt i 


3 ſyun 


y Saw] oeddynt 


654) 


fynu, yh ofn ac Adyſg 'r Arglwydd ; wrth hyn, hwy a ryddha4 
wyd oddiwrth eu haddewid, ar peth a ymddiriedwyd iddynt ac 
fe wneir y pryd hynny ddatgan ddarfod iddynt yn ffyddlon gy- 
wiro y peth a addawlant hwy mor Sanctaidd ei gwpihau, 

H. Ai nid yw yn ddyl:d ar bob Tad neu Fam-tedydd weled 
y Sawl yr attebaſant hwy droſtynt, yn gynta wedi eu haddyſgu 
ym mbhrif-byngcieu fydd Griſt ac wedi hyn eu dwyn hwy at 
yr Efgob i gael eu conffirmio ganddo ? 

A. Vn ddiammau mae'n rhwymedig arnynt wneuthur y ddau 
beth hyn; cyn helled ac y gall addewid barchedig ger bron 
Duw, mewn matter nid yn unig cyfreithlon ond hefyd Duwiol a 
charedigol, i rhwymo hwy i gwplhau. Ac nis gwn pa wedd 
geill un dyn a wnelo yr fath Adduned ac Addewid atteb i Dduw 
neu iw gydwybod ei hun os eſgeuluſiff y peth a ymrwymodd 
Efe ei hunan ei wneuthur. | 

H. Par dyb ſy genn{ch or ſfawl ſy'n dyfod i Swpper 'r Ar- 
glwydd, heb gael en conſſirmio, neu ddeiſyf na chwaith fwriadu 
r fath beth ? 

A. Yn ſicer ddigon maent hwy yn feius iawn; yn gymaint 
au bod wrth hynny yn torri ar Drefn, ac yn anufuddhau gor- 
chymyn 'r Eglwys ; Pa un ſy'n rhoddi rheſymmau da (megis y 
clywſom) Ka. ofyn gan bob un a fedyddir gael eu conſſirmio; 
ac mae'n edrych hefyd fel pedfae arnynt gywilydd gyffeſſu eu 
Proffeſs Griſt nogol; ac yn dirmygu gweddieu eu Heigob am y 
cyfryw radau, y ſaw] yn ddiau y ddylent ddeiſyfu. Ac nid 
allant yn reſymmol obeithio am ddim ffordd mwy effeithiol iw 
derbyn gan Dduw, na thrwy gyfrannu yn dduwiol ac yn bar- 
chedig or Sanctaidd Ordinhad hon. 

H. Ai nid ellwn ni dderbyn Gris gan Dduw gyſtal drwy ein 
gweddieu ein hunain ac wrth 'r Eſgob ddodi eu dwylo arnom 
ni? 

A. Nid dyna 'r cweſtiwn ; ni wyddom i Dduw addaw ei 
Yſpryd Glan i bob un a weddio yn ffyddlon ac yn ddefoſionol 
am dano; eithr y cweitiwn ydy hwn, prun at os derbyn dyn 
Ras Duw drwy ei weddieu ei hun yn unig, ai ni fydd efe yn 
ſiccrach o lawer oi dderbyndrwy chwanegu attynt gyd-weddieu 
cyilyltedig yr Eſgob ar Gynnulleidfa ? Ai ni ddylei 'r cyfryw 
un of 'r hwn ſy'n ddiofal yn eſgeuluſo ac mor ryfygus a dibriſio 
a dirmygu Ordinhadeu 'r Eglwys, yr hon a wnaeth y cyfryw 
Ddarbodaeth dduwiol dros ei holl aelodeu yn eu cychwynfa 
cyntaf ir byd 'r hwn ſy'n lawn o beryglon a phrofedigaetheu; 

1C 


(55) 
ie meddaf ai nid oes achos ir cyfryw un yn gyfion ofni, y nacel 
Duw ei Ras iw weddieu neillduol ef, am iddo et eſgeuluſo gyd- 
weddieu yr Eſgob ar Gynnulleidfa droſto ef. 

H. Pa beth a ofynnir gan y ſawl a ddel iw conffirmio ? 

A. Fe ofynnir yn Gyntaf eu bod hwy mewn oedran pwyll, ſef 
eu bod or cyfryw ddeall ac y gallont ddirnad Natur Cyfammod 
y Bedydd ar yr Adduned a adnewyddant hwy y pryd hynny ; 
a pha beth mae Duw yn addaw iddynt ynddo ef ; ar petheu y 
maent yn rhwym 1 gredu a gwneuthur mewn ufudd-dod i Ewy- 
Wlys Duw. Yn Ail eu bod hwy nid yn unig yn abl i wybod a 
deall y petheu hyn, ond eu bod yn bendant wedi eu haddyſgu 
ynddynt. Yn Drydydd, Gan eu bod yn gyflawn hyſbys or 
petheu a wnaeth eu Tadau au Mammau-bedydd droſtynt yn eu 
bedydd ; iddynt fod yr awron yn barod ac ewyllyſgar yn eu hen- 
wau eu hunain ac ou cyd ſynniad eu hunain i gonffirmio a cha- 
darnhau 'r unrhyw. Yn Olaf peth. Er tyſtiolaeth eu bod bwy 
yn diffuant yn bwriaducywiro y peth y maznt ymayn addo ac yn 
addunedu iddynt rawron yn wir ac yn ddifrifol edifarhau am eu 
holl bechodeu ac yn ddiyſgog 'n ymroi drwy Ris Duw, fyned 
rhagddynt mewn guaſtadol ufudd-dod i Sanctaidd Orch'myn- 
jon Ef holl ddyddieu eu heinioes. 

H. Ar ba amſeroedd y dylid conffirmio 'r cyfryw ? | 

A. Ar 'r amſeroedd hynny 'r ordeinio 'r Eſgob ir perwy! yma. 
Yn unig os bydd boſſibl, hwy ddylent ymgais eu goreu at gael 
eu confirmio, ac wrth hynny cymeryd y Sacrament cyntaf yn 
gyflawn arnynt cyn iddynt fyned i dderbyn y llal!. 

H. Pa gan fynyched y dylid derbyn Conflirmaſiwn ? 

A. Mae Natur y Weinidogaeth yn dangos hyn yn eglur 
ddigon. Conflimatiwn yn ol ein harwyddocad ni or gair, ac 
fel yr arferir 'r Ordinhad gennym ni nid ydyw amgenach na 
pharchedig Gadarnhad ou 8 y Bedydd. Megis na 
ddylid bedyddio un ond unwaith; felly nid rhaid i d4;n gymeryd 

r Adduned hon arno ei hun ond unwaith ychwaith. Ac os 
ſyrth Efe ar ol hyn ir cyfryw bechodeu a fyddant achos oi furvy 
ef allan o Stat o Ras ac hefyd y torrir Efe ymaith oddiwrth 
Gymmundeb 'r Eglwys, mae moddion eraill i adfer pob un or 
ddau iddo, er ei wir edifeirwch am y petheu a wnaeth Efe ar fai. 
Fel na arferir bedydd ond unwaith , fe!ly Confimaliwn ni ar- 
ferir ond unwaith hefyd. 


D 4 G V ee di 


(56) 


_. Gweddi iw harfer cyn derbyn Bedydd Eſgob. 


O Fendigediccaf a graſuſaf Arghwydd Dduw, truy Rds Pa un 
im galwyd i Stat o Fachawdwriaeth prjd im bedjddiwyd i, ac 
oddiwrth ba un y daeth peb meddwl, deifyfiad a buriad datonus im 
cal;n i; cymmorth fi yn y gyſſegriad newydd yma o hanof fy hunan 
yr wyft y rawron yn bwriadu gwneuthur iti; eiddo ti ydwyf, as 
| felly 'rwyn deiſyfu hefyd fid bjth rhagllaw. Dyro imi O Ar- 
glujdd fywicl deimlad or anrhydedd yr wyt yn ei ganiattau i mi wrth 
fed yn wiw gennjt fy nerbjn ith waſanaeth midd y rh:4dwyf fy 
hunan i fynu yn waſtad nid yn unig gyda chyfiawn gyd-ſynmad ond 
gyda firiol ellywyſgarwch calon i gredu a gwneuthur pa beth tynnag 
a fynnech di imi. Ac yna rhynged bodd iti fy nghryfau yn dy Ras 
a nghadarnhau mewn nerth drwy dy Yjþryd Glan yn y an oadimewn 
el y gallwyf bjth ddirnad, deall, dewis, a diijn y cyſryw betheu 
ac a fo cymeradwy yn dy oliug di. Arfoga fi O Arglwydd Datonus yn 
erbyn holl brofedigaetheu y bjd, y Cnawd ar Cythraul, gyda llwyr- 
id diyſgeg i ymladd yn wrol yn eu herbyn, fel na bo iddynt un am- 
er gael y mats ar gor fod arnaf; eithr boed imi ddyfal bartau yn y- 
Adlon i gwplhau r Adduned a wnaed yn fy Enw i wrth fy medyddio, 
pa adduncd rwy'n bwriadu yrawron am geneu fy hun gadarnvau r 
zenrhyw yn gyboedd o flaen y Gÿnnulleidſa. Ergljyw O Arghuydd 
wweddieu dy Gynnulleidfa droſofi bechadur anheilwng, er mwyn teilyng- 
af Haeddedigaetheu dy Fab Feſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 


 Gweddi ar ol derbyn Bedydd Eſgob neu Con- 
firmaſiwn, 


Z Oallug Arghuydd a Bjth fowidl Dduw r hwn y bu wiw 

gennyt fy adgenhedlu o Dawfr ac o'r Yjprjd Glan, ac ymbe- 
Lach drwy arddodiad dwylo yr Eſgob, dy Weinidig di, arnafi, am 
Stccrherft oth raſuſaf Gariad ath Ddaioni tu ac attafiz; derbyn yr 
wyf yn o/tyngeiddiaf yn erfyn arnat fy ffyddlonaf ddiclch am dy ddir- 
Jawr ddonieu datonus i mi heb eu haeddu; par fod gennyf yr un 
meddylieu, deiſyfiadeu a bwriadeu daionus ac oedd yn fy nghalm y 
pryd hynny, i barhau mewn ffyddlon ufudd-ded iti dros fy hall day- 
ddieu. Ir perwyl yma, rhynged bodd iti O Arglwydd ganiattau 
bid i mi gyunyddu beunfdd fwy fwy yn ay Yiprjd lin, am 2 

Ws 


by, 


ey, eg YU LP , ,, x ⁊ͤ oe 


- 


+3, *-> 


167 

m#dd y galkoyf wneuthur pob rhann arall om dledfwydd nid yn unig 
tu ac attat ti, ond tu ac at fy nghymydog befjd; yn enwedig ir 
Saw!, drwy ba rai, megis dy Oruwchwitwyr di, y troſghuyddir dy 
Nefol Dairgeled! gaetheu di i mi, gan roi parchus a dyfal wrandaws= 
iad tw hathrawiaetheu da hwynt, gan derbjn eu duwiol gynghorion 
hwynt ac yn ufuddaf ganijn eu cyfarwyddiad au hyffrddiant hwy z 
fel im caffer yn nifer dy fſyddlon weifton etholedig yi y Dydd mawr 
ofnadwy hwnnw, pan ymddengys drachefn Jeſu Griſt Bugail ac 
Eſgob ein heneideu er ein Fachawdwriaeth neu'n Colledigaeth fel y 
bo ein ymddygiad yn y byd bun. O Arglwydd gwna i mi ddewis y 
hann dda yr hon ni ddygir oddiarnaf, gan gofio pivy'r ymriuymais 
; ganljn, tan faner Pwy'r addewatis i ymladd yn erbjn y Byd y 
Cnawd ar Cythraul, ac i wajanaeth Py y cyſſegrais i fy hunan yu 
fy Santtaidd feddydd ar hollatol flyddlmdeh ſy'n ddyledus im ha- 
ddunedau o ufudd-dod, fel wrth datuys y/lyried y petheu pwysfawr 
Iny bucheddwyf yn addas im Santtaidd Alwedigaeth ac ar ol y Stat 
bon o filwriaeth ar y Ddatar im trojgiwydiir ir Stat hon o Orfoledd 

* y Nefoedd que i deyrnqſu id a thi heb drangc 1a gorphen, 

MEN, 


ALL aa = is... 
” 
_— - —. 


2 


(53) 
CA b RSS 


V. 


Eglurhad Sanctaidd Sacrament Swpper 'r Arglwydd 


ir rhai gwannaf eu deall. 


Ar dull Xs” rhwng Gwr Eglwyſig 


ac un oi Blwyfollion. 


Ymha un y dangoſir. Ordinhad, Natur, Diben 
a Bwriad y Sacrament hwn, y peth ſydd iw wneu- 


thur cyn ei dderbyn wrth ei dderbyn ac ar ol ei 
dderbyn, 


Ynghyd a Gweddieu priodol addas ar yr achos yma, 


Phoyfol RT H yftyried eich Cyngor diweddar it 


Cymmun Sanctaidd, mor daer-ddwys yr de- 
ddych yn annog eich Blwyfolion i fod 'n gyfrannogion o hono, 
ſef fel yr ewyllyſiant fod yn gadwedig, gan ddangos iddynt y 

na eu heſgeuluſtra or fath Nefol Ordinhad, ennyn digofaint 
uw iw herbyn; ie meddaf fe wnaeth y Cyngor hwn y fath 
ol dwys ar fy nghalon i, a thrwy Nerth Duw fe ddygodd y fath 
firwyth da yno fi, hyd oni chynhyrfodd fe gymaint arnaf, iy 
mod yn awyddus iawn i gyfrannu ar unrhyw. Fahr gan fy mod 
yn bur 3 dirfawr anwybodaeth (o eiſieu dyſgeidiaeth 
ac addyſg) oi Natur, ai ddiben, ai fwriad, na feiddiafi i 
dderbyn ef, tan y chaffwyf gyflawn Addyſg yn y petheu hyn. 
Am hynny yr wyfi yn oſtyngedig ac yn ddifrifol yn erfyn am 
eich help erg chwi im haddyſgu yn y petheu hyn. 
Geinidig, Mae'n dda iawn gennyf glywed eich bod mor 
eretyddol a deiſyf bod yn gyfrannog or Cymmun bendigedig, 
ac nid allaf lai na'ch ganmol yn fawr am fod mor llednais 8 
phwyllog a pheidio neſſau at Fwrdd Cyſlegrlan 'r Arglwydd 4 
chyfrannu or fath Ordinhad uchel-barchedig hyd oni chaffoch 
gyfawn adcyiy ac hyſbyſrwydd, oi Natur hi ai diben, ai on 
WS; x1a0 3 


Pa 


„ hh 2A_ aa \ | ke www HW Wa 0c ca UA. Am (@ A 3AM td 


(59). 


glad ; i hyn mi fyddaf fi barod i roddi 'r help goteu a fedrwyf f 
i chwi. 

Pl. Os gwnewch hyn, my am cyfriſaf finneu fy hunan byth 
yn rhwymedig i weddio troſoch. Ac fel na bo i mi eich blino 2 
chweſtiwneu afreidiol, Rhynged bodd i chwi yſbyſu i mi y cyf- 
ry. ac a fo cymmwys ac anghenrheidiol i mi eu gwybod ? 

| Gw. Y Rhai hyn ydynt hwy. 
1, V mo6dd 'r Ordeiniwyd 'r Ordinhad hon. 
2. Natur Diben a Bwriad yr unrhyw. 
3. Y Rhwymedigaeth {dd ar bob Criſtion iw derbyn, 
4. Yr Ymbarattoad ſy'n anghenrheidiol cyn ei derbyn. 
5. V modd y dylid yinddwyn wrth ei derbyn. 
6. Ac wedi ei derbyn. 

Pl. Byddwch gan fwyned a dechreu gyda'r Cyntaf, ſef Ordin- 
hid y Sacrament : Pwy a ordeiniodd y Sacrament hwn ? 

Gw. Ein Harglwydd an Jachawdwr Jeſu Griſt. 

Pl. Ar ba amſer 'r ordeinodd Efe ef ? 

Gw. V noſon honno y bradychwyd Ef, a chyn iddo Ef ddio- 
ddef Angeu ar y Groes dros bechodeu 'r holl Fyd. Matthew 
xxvi. 20. 26. 27, Marc. xiv. 17, 22, 23. Luc. xxii. 14, 
15. 20. 1 Cor. xi. 23. 

Pl. Pa beth a ordeiniodd ac oſododd Criſt iw wneuthur yn y 
Sacrament hwn ? 

Gw. Efe a ordeiniodd fara a gwin iw bendithio au cyſſegru 
yn barchedig ac iw derbyn gan ei Ddiſgyblion ai ddilynwyr ſef 
gan Griſtianogion, ac wrth hynny i droſglwyddo i bob oes 2 
ddelo hyd at ddiwedd y byd, Goffadwriaeth am ei Farwolaeth 
ef, yr oedd Efe y pryd hwnnw ar fyned i ddioddef dros bechod- 
eu dynol ryw. Matthew xxvi. Marc. xiv. Luc. xxii. 19. 1 
Cor. xi. 23. Yr Arglwydd Jeſu. y nos y bradychwyd Ef 2 

gymerth fara ac wedi iddo Ef ddiolch, Efe ai torrodd ac ai rho- 
ddes iddynt gan ddywedyd, cymerwch, bwyttewch, Hwn yw 
fy Nghorph, r hwn a dorrir troſoch, neu 'r hwn a arwyddocs 
iy Nghorph 'r hwn ar fyrder a dorrir troſoch. Gwaewch hyn, 
pan im cymerir oddiwrthych, er coffa am danaf. Yr un modd 
hefyd y Cwppan weddi iddo roddi diolch Efe ai rhoddes iddynt 
gan ddywedyd, Yfwch o hwn bawb, canys hwn yw fy ngwaed 
or Teſtament newydd, yr hwn a dywelltir ar fyrder dros lawer 
er maddeuant pechodeu; Gwnewch hyn cynnifer gwaith bynnag 


yr ytoch, er coffa am danaf; canys cynnifer gwaith bynnag 


y 


( 60 ) 
y bwyttaoch y bara hwn, ac yr yfoch y Cwppan hwn, y 
ghoſwch Farwolaeth yr Arglwydd hyd oni ddelo. Sa 
Pl. Yrydwyf yn diolch yn fawr i chwi am yr Addyſg a roeſ- 
och i mi ynghylch y peth Cyntaf anghenrheidiol 1 mi wybod, 
fef Ordinhad y Sacrament. Cyn i chwi fyned rhagoch i yſtyried 
Natur yr Ordinhad hon, rhynged b6dd i chwi ddangos i mi Ar. 
wyddocad yr amriw Henwau a roddir iddi ac a grybwyllir am 
dani; y cyfryw ydynt, Swpper r Arglwydd ; Bwytta Bara ac 
yted cwppan yr Arglwydd. Y Teſtament neu 'r Cyfammod 
| newydd. Cymmun Corph a Gwaed Criſt. Ac weithieu 'r 
Euchariſtia neu dalu diolch. Ac yn Gyntaf, Pam y gelwid 'r 
Ordinhad hon Swpper 'r Arglwydd ? | 
Gw. O herwyd i'n Harglwydd Jefu Griſt ordeinio y Sacra- 
ment hwn yn union ar öl iddo fwytta 'r Paſg gyda 'i ddiſgybl- 
ion. (Luc. xxii. 20.) Pa un a fwytteid yn waſtadol ar 6] Sw- 
pper, Hwn a ordeiniwyd gan Dduw ir Juddewon er coftadwr- 
iaeth or noſon hon y lladdodd Efe 'r Aiphtiad ac yr achubodd yr 
Iſraeliaid ac au gwaredodd hwy o'u caethiwed a ddioddefaſant 
yn yr Aipht dros bedwar cant a degarhugiain o fly nyddoedd. 
Exodus xii. 
Pl. Pam na dderbynnir y Sacrament y rawron ar 06] Swpper, 
gan in Jachawdwr i roddi ef iw ddiſgyblion y pryd hynny ? 
Gw. Nid oedd hyn ond amgylchedd yn unig, ac nid oedd 
mewn modd yn y byd yn hanfodol ir Sacrament ei hunan ; gan 
ni roes ein Jachawdwr *run gorchymyn yn bendant iw wneuthur 
felly. Nid ydy' hyn ddim yn ein rhwymo ni iw dderbyn ef yn 
union ar 'r amfer hwnnw yn unig, mwy na phedfaſei wrth or- 
echmyn ryw ddledſwydd arall ar 'r amſer ar amſer ar dydd, yn 
ein rhwymo ni iw gyflawni ef yn union-deg ar 'r amſer hwnnw 
or diwrnod yn unig. Ac am hynny yn 61 hyn, ni welodd yr 
Eglwys yn dda fod yn anghenrheidiol cadw 'r amgylchedd hon 
or amſer wrth ei dderbyn Ef, eithr or oeſoedd cyntaf o Griſtian 
ogrwydd hyd at y dydd heddyw, yr amſer cyffredin o dderbyn y 
Sacrament oedd ac ydyw, ar öl diweddu pob duwiol ſwyddeu 
eraill, Boreu neu Brydnhawn Ddydd Sul neu ddyddieu eraill, yn 
eu cymanteydd crefyddol yn yr Eglwys. | 
Pl. Ond ydyw er Apoſtol St. Paul ei hun, wrth grybwyll am 
dano wrth y Corinnhiad yn ei alw ef yn Swpper ?' 1 Cyr. xi. 20. 
Gw. Gwir ei fod Ef; fe all hyn f6d yn hawdd, nid o ran bod 
yn angenrheidiol i dderbyn ef yn yr hwyr, eithr fel y gallai fe 
* | In 


— 2 a _ _ 
_— Tt _ 


CE — 2 — * — | > = . __ 
— — — — — a 


(61) 


yn fwy Effeithiol ddwyn ar gof ir Corinthiaid yr amſer yr ordeinĩ- 
odd ein Harglwydd y Sanctaidd Ddirgeledigaethe hyn. 

Pl. Pam y gelwir ef, Bwytta bara ac yfed cwppan 'r Ar- 
giwydd ? 1 Cor. xl. 27. 

Gw. Am yr un rheſwm ac y gelwid ef Swpper 'r Arglwydd, 
Oblegyd i Griſt oſod y bara ar gwin iw gymeryd ai dderbyn yn y 
modd Sacramentaidd hyn. Ac hefyd i ddangos y mawr rago- 
rieth rhyngddo a bara a gwin cyffredin; am hynny mae r Ap- 
poſtol yn beio yn drwm ar y Corinthiaid am nad oeddynt yn talu 
y fath uchelbarchedigaeth ir Sanctaidd ddefnyddieu, gan wneud 
dim rhagoriaeth rhyngddynt a bara a gwin cyffredin. 1 Cor. xi. 
20. 

PI. Pam y gelwir ef y Teſtament neu'r Cyfammed newydd? 
I Cor. xi. 25. 

Gw. Oblegyd y ſelir ac y cardarnheir y Teſtament newydd 
neu 'r Ail Gyfammod i ddynol ryw drwy Aberth Marwolaeth 
Criſt, o ba un y mae hwn yn goffadwriaeth a dangoſiad. 

Pl. Pam y gelwir ef Cymmun Corph a Gwaed Criſt? x Cor. 

x. 16. 

Soi. Oblegyd f6d 'r höll ffyddloniaid ar ſawl ſy'n gwir gredu 
ffydd Griſt, wrth dderbyn y Sanctaidd Sacrament hwn, yn gy- 
frannogion mewn modd Vſbrydol oi fendigedig Gorph ai waed 
ef fel y gwneler hwy worth hynny yn gyfrannogion or holl ddonieu 
daionus hynny, a bwrcaſwyd neu ennillwyd iddynt drwy dorri ei 
Gorph ef a thywallt ei Waed Ef ar y Groes, pa rai a arwy- 
| ddoceir wrth dorri 'r bara a thywallt y Gwin yn y Sacrament. 

Pl. Pam y gelwir 'r Ordinhad hon y Sanctaidd Sacrament ? 

Gw. Mae n rhaid i chwi ddeall mae priod arwyddocad y 
Gair Sacrament yw llw a arferai milwyr wneuthur iw Rhagla 
wiaid, gan dyngu y byddant ffyddlon iddynt. Am hynny pa 
air eill fod mwy cyfaddas iw arfer am y Sanctaidd Orchwyl 
yma, ymha un y mae Criſt'nogion yn datgan eu bod yn wir 
ddiau yn ymofidio ac yn ddrwg ganddynt yn eu calonneu, am 
iddynt hwy dorri 'r Cyfammod a wnaethant a Duw, ac maent 
hwy yma yn adnewyddu yr Addunedau uchel-barchus a wna- 
ethant hwy yn eu bedydd, ac yn addaw o newydd i Dduw au 
Hiachawdwr y byddant rhagllaw yn filwyr ffyddlon ac yn wei- 
tion i Griſt,ac yn Ilwyr amcanu yn ddiffuant gwplhau yr ammo- 
dau hynny ar eu rhann hwy or Cyfammod. 

Pl. Pam y gelwir Ef Eucbaritta 2 a 

7 


(6) 


Gw. Gair Groeg yw hw, ai arwyddocad yw Talu dioloch; 
ni wyddom in Jachawdwr wrth ordeinio y Sacrament yma roddi 
diolch. Matth. xxvi. 26, 27. megis y coffeir hyn gan ein Hegl. 
wys ni wrth gyſſegru'r Elfennau Sanctaidd, ſef y bara ar gwin, 
Ac heb law hyn wrth dderbyn y Cymmun bendigedig, fe ddylei 
bob cymmunwr defofionol bob amſer gyſſylltu gyda'i weddiey 
ef am faddeuant oi bechodeu oſtyngeiddiaf a ffyddlonaf ddiolch 
ir Hollalluog Dduw ein Tad Nefol am iddo Ef roddi ei Fab Jeſu 
Griſt nid yn unig i farw troſom ni, eithr i fod hefyd yn ymborth 
a lluniaeth Yſprydol ini yn y Sacrament hwnnw. 5 ma 'r 


rheſwm pam y gelwir yWeinidogaeth Sancteiddiolaf hon Eucha- 


riſtia neu dalu diolch Am hynny mae 'n Heglwys ni yn gofyn 


gan bob un ddelo i Swpper r Arglwydd, ynghyd a bywiol ddr 


yn Nhrugaredd Duw drwy Griſt, ddiolchus gof am ei Farwola-Wz 
eth Ef. Ac wrth roddi 'r bara, mae r 8 yn erchi i bob 
unwr ymborth ar Griſt yn ei galon drwy 


bod yn diolchgar. 

Pl, Rhynged bodd i chwi fyned ragoch, Sir, i ddangos i mi 
Natur Diben a bwriad y Sacrament hun. Chwi ddangoſaſoch 
i mi eiſioes i 'n Harglwydd Jeſu Griſt ordeinio bara a gwin iw 
derbyn er coffa am dano. Pa beth mae 'r bara ar gwin wth 
eu derbyn yn y modd yma 'n arwyddocau ini ? 

Gt. Mae 'r bara yn arwyddocau ei Gorph Ef ar gwin ei 
Waed Ef. | 

Pl. Pa beth mae torri 'r bara yn arwyddocau ini? = * 

Guw. Mae a dwyn ar gct ini, ac 'n cadw yn fyw yn ein coffa- 
dwriacth ni y modd y torwyd San eildiaf Gorph Criſt ar y 
Groes droſom ni, ei ddwylo ai d aed a hoeliwyd, ar Milwys 
a wahanaſant ei Yſtlys a Gwayw flon. J. an xix. 35. 

Pl. Pa beth mae tywallt y Gwin yn arwyddocau ? | 

Gw. Mae n dangos fel y tywalltwyd gwerthfawroccaf Waed 
Criſt ar y Groes dros bechodeu 'r holl fyd. 

Pl. Pam y cymerir y bara ar gwin a neilldu ? | 

Gw. Yn gyntaf o ran darfod i Griſt yn yr Ordinhad hon eu 
trefnu felly i fd, gan gynta, dorri 'r bara ai roddi iw ddiſgy- 
blion, ac wedi hyn, y cwppan, a rhoddi 'r Gwin yr un modd, 
Luc xxii. 19. Yn ail fel y bwriadwyd y Sacrament hwn ganddo 
Ef, yn goffadwriaeth oi farwolaeth, dyma 'r peth a arwyddoceir 
ini wrth neillduo 'r bara ar gwin (rhai ydy Ddull oi Gorph ai 
IV aed Ef) oddiwrth eu gilydd. Nid eill dim ddangos yn +. 

ra 


ydd, gan roddiſ 
diolch; ac hefyd wrth roddi r Cwppan mae n peri iddo yfed ali 


| 663) 

each farwolaeth unrhyw ddjn na 'r pryd y gwahenir 'r holl Waed 
Noi Gorph ef. 1 | 

I Pi. A Ydyw yn anghenrheidiol i bob cymunyr dderbyn y ddau 
Whyn a hynny ar neilldu hefyd? | 

| Gw. Ydyw yn ddiammeu ; o ran fd Ordinhad Criſt, ac Ar- 
6 wyddocad a bwriad y Sacrament, fel y clywſoch y rawron yn ei 
Wwncuthur ef yn anghenreidiol 1 fod felly. 

Pl. Ai nid ydy Papiſtiad wrth roddi y Bara yn unig ir bobl, 
In arwyddocau dim wrth hynny onid y Corph yn unig ? 

= Gw. Nag ydynt; ac etto maent hwy yn ddigywilydd ac yn 
Wnnuwiol yn naccau yr cwppan ir Gwyr llyg, yn wrthwyneb 
Ordinhad ein Jachawdwr Criſt ei hunan, r hwn a orch'myn- 
nodd dderbyn o bawb yn gyffredinol y ddau ryw. Matth. xxvi. 
6, 27. Ac i Arfer 'r Apoſtolion a holl Eglwys Dduw, onid y 

Wapiſtiaid yn unig, ymhob oes, o ddechreuad 'r Ordinhad hon 
yd at y dydd yma heddyw ; am hynny dwy ran Sacrament 
upper 'r Arglwydd wrth Ordinhad a Gorchymyn Criſt a ddylid 
2u miniſtrio i bob Chriſtion yn gyffelyb. 

Pl. Ai nid ydy 'r bobl ſy n Eglwys Rhufain yn dderbyn y 
dacrament yn iawn fel y dylent ? 

Gw. Nac ydynt yn ſlccr, oblegyd nid ydynt yn ei dderbyn 
yn 61 Ordinhad Criſt ſef y ddau ryw, y bara ar gwin ar neilldu; 
pa Ordinkad yr Arglwydd nid oes dim Audurdod gan un Eglwys 
ar y ddaiar ei newid. 

Pl. A ddifuddir 'r holl bobl ſydd 'n nghymundeb Eglwys Ru- 
ain o leßhlad y Sacrament bendigedig, o ran nad ydynt yn ei 
uderbyn ef yn iawn fel y dylent yn 06] Ordinhad Criſt. 

Gro. Ni feiddiafi ddywedyd hyn ; oblegyd Duw 'r hwn ſydd 
Þ Aricidroi Drugarredd eil doſturio wrth yr anwybodaeth y dy- 
pwyd hwynt ifynu o iawn Ordinhad y Sacrament ar Anghen- 
rhaid {7 tarnen oi dderbyn yn y cyfryw fodd neu beidio ei 
Hos | e meddaf fe all Duw ganiattau i bob un go- 
e(t d da J:foyuhhonol yn eu myſg hwynt ei holl 


— —_— —— — Oo 


geſſa ae el, am eu bid hwy yn ei dderbyn gyda 
d Mow: + goren y gallant hwy eu gael. Eithr er 
-n. c uſodi dim ar eu Hoffeiriaid hwy, y 
1, Wai ;.. | <0 o gorthrwm, o'u gwirfodd ac o'u 
oe ned Cglur Ordinhid Ein Jachawdwr 
ir , : hoot yg ond un rann or Sacrament 
ag cho: ; e hon Mal hetyd, yn el yr Ordinhad, 


Pl, 


nain; Ewch rhagoch os rhinga fodd i chwi, i'm haddyſgu yngs 


( 64) 
Pl. Vn awr gan eu gadel hwy i Dduw a'u Cydwybod eu hus 


hylch Natur y Sacrament hwn, A Ydyw 'r ffyddloniaid yn wir 
ac yn ddiau yn bwytta Corph ac yn yfed Gwaed Criſt ? 

Gw. Ydynt y maent, mewn modd yſprydol a Sacramentaidd, 
ac i bob perwyl y mynnei Criſt iddynt hwy ei wneuthur : nid 
yn gorphorol megys y dyſg y ſawl ſydd o Eglwys Rufain. 

Pl. Pam nad ydys yn ei dderbyn mewn m6dd corphorol ? 
Oni ddarfu ein Jachawdwr Criſt wrth ordeinio 'r Sacrament aby 
'r bara ei Gorph Ef gan ddywedyd cymerwch bwyttewch hwn 
yw fy Nghorph i Matth. xxvi. 26. Ac am y gwin mae 'n ei 
alw ei waed Ef, gan ddywedyd hwn yw fy Ngwaed or Teſta- 
ment newydd a dywelltir tros lawer er maddeuant pechodeu. 

Gw. Gwir yw! Ond mae 'n amlwg hefyd nad yw geirieu 
ein Jachawdwr iw deall yn ol y lythyren eithr mewn fligur neu 

yftelybiaeth, megys ac y mae un yn Arwydd, gwyſtl, dango- 


tad neu goffadwriaeth oi Gorph ar llall oi waed Ef. Yn union 
fel ymhlith yr Iddewon y gorch'mynnid iadd yr oen Paſg bob 
blwyddyn gan eu teuluoedd 1 fod yn goffadwriaeth ou hymwaredW 
hwy or Aipht, a elwid gan Dduw ei hun y Piſg, er nad yn 
briodol ac yn ol y lythyren y Paſg ydoedd, eithr yn unig coffa- 


dwriaeth a dangoſiad ou hymwarred hwy, y pryd yr aeth Angel 
T Arglwydd heibio i dai 'r Haeliaid yr achubodd hwynt, eithr 
fe laddodd 'r Aiphtiaid, 

Pl. Pa fodd y profwch chwi mae hyn yw arwyddocad gei- 
rieu ein Jachawdwr ? | 

Gw. Oddiwrth 'r amriw reſymmau ſy'n canlyn. | 

I. In Jachawdwr ei hun, chwanegeu 'r geirieu hyn, ſet 
gwnewch hyn, er coffa am danaf, wrth roddi pob un or ddau, 


fel y ſiccraodd St. Paul yn ddiballedig ini. 1 Cor. xi. 23, 20 


25. gan arwyddocau yn eglur wrth hynny, ymha yſtyr y myn- 
nei Efe ini ddeall ei eirieu ef, ſef nid yn ol y lythyren, ond mewn 
figur neu gyffelybiaeth. 

2. Yr Elfennau neu 'r defnyddieu a arferir yn y Sacrament 
hwn, fe ai gelwir hwy yn 'r *Sgrythur, bara a gwin ; neu 'r un 
92 ffrwyth y winwydden ar öl eu cyſſegriad. Matth xxvi. 20. 

mha fan ar ol hol! finiſtriad Sanctaidd Swpper 'r Arglwydd 
fod troſodd, mae ein Jachawdwr wrth grybwyll am y gwppan o 
win a roeſai Efe y pryd hynny iddynt megis ei Waed Ef, yn 
ei alw etto ar o] hynny ffrwyth y Winwydden, ac 1 Cor, xi. 
26, 27, 28. Mae 'r Apoſtol wrth Son am Ordinhad diben a oy 
ria 


e 


V 


e ven, 


( 65) 
riad y Sacrament hwn, yn ei alw ef deirgwaith, bwytta or bara 
ac yfed or cwppan, am hynny mae 'n ddiammeu hyn, na news 
idir monynt wrth eu cyſſegru i wir Gorph a Gwaed Chriſt. 
Mae 'n amlwg ddigon in Synhwyreu ni, nad ydys yn gw- 
neuthur dim cyfnewid yn y defnyddieu wrth eu cyſſegru; o ran 
yr ym yn gweled archwaethu a theimlo mai bara ydyw, ac yn 
gweled ac yn archwaetnu mai Gwin ydyw, yr ym ni yn ei dder- 
byn yn y Sacrament. 

4. Gan hynny os gwir Gorph Chriſt a fwytteir ai wir Waed 
Ef a yfir yn y Sacrament, wrth hynny fe fwyttaodd ei Ddyſgy- 
= blion Gorph ac hwy yfaſant waed eu Meiftr, 'r hyn beth ſydd 
anwir, direſwm ac annaturiol ini dybied. Heb Jaw hyn, 'r oedd 'n 
rhaid iddynt fwytta ei Gorph ac Yfed ei Waed Ef ac f'yntef yn 
8 fyw gyda hwynt ar ol iddynt wneuthur hynny ; nid eill dim fod 
my anrheſymme] na hyn. 

5. Os bydd gwir Gorph Chriſt yn y Sacrament, raid i Gorph 
WW Crift fod mewn aneirif fannau ar yr un amſer ar y ddaiar, y peth 

8 Sydd yn amhoſſibl: gan ein bod ni yn gwybod i fod ef yn beth 
E gwrthwynebus i bob rheſwm ir un Corph fod mewn dau new 
chwaneg o fannau ar yr un amſer. Heb law hyn fe ſiccraodd 


Sgrythur ini fod Corph Criſt yn y Nefoedd, ac yr erys Ef yno 


tan y ddel drachefn n niwedd y byd i farnu 'r byw ar meirw, 
(A#au iii 21.) Am hynny, nid eill fod mewn un lle ar y ddaiar 
ar yr un amſer, 

| 6. Gwlcedd yſbrydol yw 'r Sacrament, ſe? Gwledd ym mh3 
un y cryfheir a diddenir ein Eneidieu an Yibrydoedd 'n unig, 
ac nid ein Cyrph : Ni ddichon ein Eneidieu dderbyn dim didda- 
nwch oddiwrth Gorph, ie pettae Gorph Criſt; ond oddiwrth y 
Rhadau Nefol, pa rai a droſglwyddir ac a ſclir i Eneidieu y 
ſawl a font deilwng a chymmwys gyfrannogion or Cymmun 
bendigedig. 

Pl. Mae arnafi eiſieu cael bodlourhwydd, ynghylch un peth 
| etto, ar peth yw hyn, a offrymmir Jeſu Griſt yn y Sacrament 
megis Aberth iawn dros bechodcu 'r byw ar meirw fel mae 'r Pa- 
piſtiaid rwy 'n deall, yn maentumio i fod ? | 

G. Nid ydys yn offrwm un Aberth yno, eithr yn unig at- 
| voffa 'r Aberth hwnnw a wnaeth Criit unwaith dros bechodeu 'r 
holl Fyd. Canys felly mae St. Paul yn ſiccrhau ini. Heb. xi. 25, 
26. Nid yw anghenrheidiol fel yr offrymmai Efe ei hun yn 
fynych, eithr yr awron unwaith yn niwedd y byd y ymddango- 
fold Efe i ddileu pechod, trwy ei aberthu ei hun. A thrachefn 

E medd 


3 — —— ͤ ꝑäUä ä˖1W⁴Clũf?%il.. 


* 
2 
[ 
: 
'T 


«. —— 


— — 
— — 
a — 2 Om" 


———— 


—_— 


* 
— 


| ( 64) 


10 Pl. Vn awr gan eu gadel hwy i Dduw a'u Cydwybod eu hu4 


| nain; Ewch rhagoch os rhinga fodd i chwi, i'm haddyſgu yng- 

if | hylch Natur y Sacrament hwn, A Ydyw r ffyddloniaid yn wir 

| ac yn ddiau yn bwytta Corph ac yn yfed Gwaed Criſt ? | 
Gw. Ydynt y maent, mewn modd yſprydol a Sacramentaidd, 


| | ac i bob mal y mynnei Criſt iddynt hwy ei wneuthur: nid 
| yn gorphorol megys y dyſg y ſawl ſydd o Eglwys Rufain. 
it J. Pam nad ydys yn ei dderbyn mewn modd corphorol ? 
Ul Oni ddarfu ein 92 Criſt wrth ordeinio 'r Sacrament alw 
it *r bara ei Gorph Et gan ddywedyd cymerwch bwyttewch hwn i 
is yw fy Nghorph i Matth. xxvi. 26. Ac am y gwin mae 'n ei 
| alw ei waed Ef, gan ddywedyd hwn yw fy Ngwaed or Teſta- 
ment newydd a dywelltir tros lawer er maddeuant pechodeu. 
Sw. Gwir yw! Ond mae 'n amlwg hefyd nad yw geirieulif 
ein Jachawdwr iw deall yn ol y lythyren eithr mewn fligur neuf 
ffelybiaeth, megys ac y mae un yn Arwydd, gwyſtl, dango- 
fad neu goffadwriaeth oi Gorph ar ]lall oi waed Ef. Vn union 
fel ymhlith yr Iddewon y gorch'mynnid lladd yr oen Paſg bob 
blwyddyn gan eu teuluoedd i fod yn goffadwriaeth ou hymwared 
hwy or Aipht, a elwid gan Dduw ei hun y Piſg, er nad yn 
briodol ac yn ol y lythyren y Paſg ydoedd, eithr yn unig coffa- 
dwriaeth a dangoſiad ou hymwarred hwy, y pryd yr aeth Angel 
r Arglwydd heibio i dai r {/raehaid yr achubodd hwynt, eithr 
fe laddodd 'r Aiphtiaid. 
Pl. Pa fodd y profwch chwi mae hyn yw arwyddocad gei- 
Tieu ein Jachawdwr ? | | 
G. Oddiwrth 'r amriw reſymmau ſy'n canlyn. 
1. In Jachawdwr ei hun, chwanegeu 'r geirieu hyn, ſel 
newch hyn, er coffa am danaf, wrth roddi pôb un or ddau, 
fel y ſiccraodd St. Paul yn ddiballedig ini. 1 Cor. xi. 23, 24 
25. gan arwyddocau yn eglur wrth hynny, ymha yſtyr y myn- 
nei Efe ini ddeall ei eirieu ef, ſef nid yn ol y lythyren, ond mewn 
ffigur neu gyffelybiaeth. 
2. Yr Elfennau neu 'r defnyddieu a arferir yn y Sacrament 
hw, fe ai gelwir hwy yn 'r *Sgrythur, bara a gwin; neu 'r un 
vo firwyth y winwydden ar öl eu cyſſegriad, HMatth xxvi. 29. 
mha fan ar 61 holl finiſtriad Sanctaidd Swpper 'r Arglwydd 
fod troſodd, mae ein Jachawdwr wrth grybwyll am y gwppan o 
win a roeſai Efe y pryd hynny iddynt megis ei Waed Ef, yn 
ei alw etto ar o] hynny firwyth y Winwydden, ac 1 Cor, xi. 
26, 27, 28. Mac 'r Apoſtol wrth Son am Ordinhad diben a __ 
| Ila 


( 65) 

riad y Sacrament hwn, yn ei alw ef deirgwaith, bwytta or bara 
ac yted or cwppan, am hynny mae 'n ddiammeu hyn, na news 
idir monynt wrth eu cyſſegru i wir Gorph a Gwaed Chriſt. 

3. Mae 'n amlwg ddigon in Synhwyreu ni, nad ydys yn gw- 
neuthur dim cyfnewid yn y defnyddieu wrth eu cyſſegru; o ran 
yr ym yn gweled archwaethu a theimlo mai bara ydyw, ac yn 
gweled ac yn archwaethu mai Gwin ydyw, yr ym ni yn ei dder- 
byn yn y Sacrament. 

4. Gan hynny os gwir Gorph Chriſt a fwytteir ai wir Waed 
Ef a yfir yn y Sacrament, wrth hynny fe fwyttaodd ei Ddyſgy- 
blion Gorph ac hwy yfaſant waed eu Meiftr, 'r hyn beth ſydd 
anwir, direſwm ac annaturiol ini dybied. Heb Jaw hyn, 'r oedd 'n 
rhaid iddynt fwytta ei Gorph ac Yfed ei Waed Ef ac f'yntef yn 

8 fyw gyda hwynt ar öl iddynt wneuthur hynny ; nid eill dim fod 
muy anrheſymmol na hyn. 

5. Os bydd gwir Gorph Chriſt yn y Sacrament, raid i Gorph 
Criſt fod mewn aneirif fannau ar yr un amſer ar y ddaiar, y peth 
Ws >ydd yn amhoſſibl: gan ein bod ni yn gwybod i f6d ef yn beth 
a gwrthwynebus i bob rheſwm ir un Corph fod mewn dau new 
88 chwaneg o fannau ar yr un amſer. Heb law hyn fe ficcraodd 

Sgrythur ini fod Corph Criſt yn y Netfoedd, ac yr erys Ef yno 
tan y ddel drachefn 'n niwedd y byd i farnu 'r byw ar meirw, 
A (Afar iii 21.) Am hynny, nid eill fod mewn un lle ar y ddaiar 

ar yr un amſer. 

. 6. Gwledd yſbrydol yw 'r Sacrament, ſef Gwledd ym mh3 
un y cryfheir a diddenir ein Eneidieu an Yibrydoedd 'n unig, 
ac nid ein Cyrph : Ni ddichon ein Eneidieu dderbyn dim didda- 
nwch oddiwrth Gorph, ie pettae Gorph Criſt; ond oddiwrth y 
Rhadau Nefol, pa rai a droſglwyddir ac a ſclir i Eneidieu y 
ſawl a font deilwng a chymmwys gyfrannogion or Cymmun 
bendigedig. . 

Pl. Mae arnafi eiſieu cael bodlourhwydd, ynghylch un peth 
etto, ar peth yw hyn, a offrymmir Jeſu Grit vn y Sacrament 
megis Aberth iawn dros bechodeu 'r byw ar meirw fel mae 'r Pa- 
piſtiaid rwy 'n deall, yn maentumio i fod ? | 

Gw. Nid ydys yn offrwm un Aberth yno, eithr yn unig at- 
yoffa 'r Aberth hwnnw a wnaeth Criit unwaith dros bechodeu 'r 
holl Fyd. Canys felly mae St. Paul yn ficcrhau ini. Heb. xi. 25, 
26. Nid yw anghenrheidiol fel yr offrymmai Efe ei hun yn 
fynych, eithr yr awron unwaith yn niwedd y byd y ymddango- 
ſodd Efe i ddileu pechod, trwy ei aberthu ei hun. A thrachefn 

E medd 


( 66) 


medd Ef. x. 14. Canys ag un Offrwm y perffeithodd Efe yn 
drag*'wyddol y rhai ſy wedi eu ſancteiddio. 
Pl. O herwydd pa ham yr ordeiniodd Crift y Sacramenr 


hwn *? = 
Gw. Yn fy nhyb i mae tair achos o ran pam 'r ordeiniodd 


Efe ef. 

1. Fel y crybwyllwyd eifioies, modd y byddei yn Goftadwri- 
aeth oi Angeu al qdioddefaint Ef hyd at ddiwedd y byd ; Mae 
eirieu ei hun yn dadgan hynny pan ordeiniod Efe ef gynta. Gw- 
newch hvn er coffa am danat. Mae St. Paul yn dyſgu ini yr un 
peth y pryd y mae yn dywedyd wrth y Corinthiaid, 1 Cor. xi, 
26. Cynnifer gwaith bynnag y bwyttaoch y bara hwn, ac yr 

foch y cwppan hwn y dangoſwch farwolacth yr Arglwydd 
bed oni ddelo, Sef hyd oni ddelo drachein yn niwedd y 
byd. , 
5. Pam yr oed raid in Jachawdwr oſod y fath goffadwriaeth WW 
oi Farwolaeth Ef? Oedd boſibl byth i ddynol Ryw anghotio y 
fath dra ryfeddol Odfa o Gariad Duw ac a ddangoſodd Mab Duw 
with dywallt ei Werthfawroccaf Waed, a marw y fath farwo- 
Jaeth wradwyddus iw gwared hwy rhag Deſtryw trag'wyddol, 
a phwrcaſu ac ennill Trag'wyddol Happuſrwydd y Nef 
iddynt ? 

Gw, Fe amcanwyd hyn er cymmorth i freuolder a gwen- 
did Dyno] Anian, mae 'n arferol gennym anghofio y rhai mwya 
o Fendithion a Thrugareddau Duw tu ac attom ni, am hynny 
Efe oi Anfeidrol Ddoethineb ai Ddaioni a oſododd y coffadwriae- 
theu hawdd hyn oi farwolaeth, fel y gallei Griſt'nogion wrth 
weled y dull amlwg yma, o dorri Corph Criſt a thywallt ei Waed 
Ef yn Waftadol ger eu bron gadw yn eu meddylieu Goffadwri- 
2 am ei Farwolaeth Ef; o ba un y mae rhain yn ar wyddion 
eglur. 

Pl. Pa fodd ydylem ni gadw coffadwriaeth o Farwolaeth 
Criſt yn y Sacrament ? 

Gw. Nid yn unig dwyn ar gof i'n hunain ei Farwolaeth 
Ef, mewn môdd oeredd difraw ; eithr ni ddylem egnio oreu y 
gallom ni dderchafu yn ein Eneidieu dyneraf, a charediccaf 
ymſynniad o anrhacthaw] Gariad Mab Duw, yn rhoddi ei ei- 
Nices i lawr droiom ni; y fath Ymſyniad ac a lenwa ein calon- 
neu ar Caſhneb dygcnaf yn erbyn ei pechodeu melltigedig, Y 
law] a fuont achos in hanwylaf Gymwyuaſwr a 'n Cyfaill 

pur 


667) 


puraf ddioddef y fath ofid ac ing chwerwdoſt ac or diwedd go- 
ddef tywallt ei Waed a marw troſom ni. ; 
Ac hefyd y fath ymſynniad ac y weithia yn ein callonneu ni 
Diolchgarwch mwya tu ag at Dduw am anfon o hono Ef ei 
F b ir byd, er mwyn hyn, ac in Jachawdwr bendigedig wneu- 
thur cymmaint a hyn erom ni. Ac ym mhie:lach y foth ym- 
ſynniad ac a vnd ein rhwymo ni i tyw buchedd mwy Sanctaidd 
rhagllaw, mewn dyledus ufudd-dod iw Orch *mynion Ef, ir hn 
a wnaeth ac a dioddefodd gymaint er ein mwyn ni, y i 1awi nad 
veddem yn haeddu mor drugaredd leia ar ei law Ef. ; 
Pl. Pa beth ydy 'r Ail beth a amcannodd Criſt wrth ordeinio 
y Sacrament hwn ? 
Gw. 2. Ini adnewyddu ein Cyfammod ag Ef. 
Pl. Pa Gyfammod yr ydych chwi yn ei feddw] ? 
Gw. Y Cyfammod a wnaethom a Duw yn ein Bedydd. 
Pi. A ydy pawb gan hynny ynte a fedyddir yn myned mewn 
Cvyfammod a Duw ? | 
Gw. Ydynt; y maent drwy 'r ddefod uche] barchedig yma, 
yo ymrwymo i Dduw y gwnant hwy yn ddiffuant ufuddhau ei 
o gyfreithieu ai Orch'mynion Ef, ac yn addaw y 28 
thant hwy Ef yn ffyddlon holl ddyddieu eu heinioes. Mae Duw 
ar ei rann yntef yn addaw canniatau ei Ras ai ffafor ai Druga- 
redd, a 8 ou pechodeu yn y bywyd hwn, ac yn 


| byd neſaf Happuſrwydd trag'wyddol drwy haeddedigaethau ei 
| Fab Ff a'n Harglwydd ni Jeſu Griſt. 

Pl. Pa raid oedd ini adnewyddu y Cyfammod yma ar öl ini 
1 gymeryd arnom yn ein Bedydd ? 

Gw. Rhaid mawr iawn oedd ini wneuthur hyn, am ini 6lI 

he gy wilyddus dorri ein rhannau ni or Cyfammod drwy ein 
amriw bechodeu a throſeddeu gweithredol y buom euog o 

honynt, ac wrth hynny ni gollaſom 'r hawl oedd gennym ix 

Trugareddeu hynny a addawodd Duw ar ei rann Ef. 

Pl. Pa fodd y profir hyn or *Sgrythur ? 

G. Rhuf. iii. 10, 12, 23. Nid oes n6b cyfiawn nag oes un. 
Gwyraſant 611, aethant eu gyd yn anfuddiol; nid oes un yn 
gwneuthur daioni, nae oes un. Oblegyd pawb a bechaſant ac 
ydynt yn ol am Ogoniant Duw. 

Pl. Pa wedd y profwch chwi, mae adnewyddu ein Cyfam- 
mod gyda Duw ocdd y diben arall a amcanodd Ef pan oſododd 
Jy Sacrament ? = 

2 


"= ͤ r 


— 


{ 68) 

Gt. Oddiwrth ei eirieu Ef ei hun yn yr Ordinhad, Luc. xxil. 
20. Y Cwppan hwn yw'r Teſtament neu'r Cyfammod newydd 
yn fy ngwaed i, yr hwn 'r ydys yn ei dywallt troſoch. Yr ail 
Gyfammod neu 'r Cyfammod newydd gyda Duw, a wnaed ac a 
Seliwyd yn ngwaed Criſt. Er mwyn Marwolaeth Criſt a thy- 
wallt ei werthfawroccaf Waed ef ar y Groes droſom ni y rhyn- 
godd bodd i Dduw Tad faddeu ein troſeddeu ni or Cyfammod 
Cyntaf. 


Pl. Pa beth ydych chwi yn ei feddwl wrth y Cyfammod 
Cynraf ar Ail ? 

Gw. Mae 'n rhaid i chwi ddeall i Dduw wneuthur Dau Gy- 
fammod ac Adda ym Mharadwys a chyda holl Ddynol ryw 
ynddo Ef. Fe dorrodd Adda y cyntaf o'r rhain wrth fwytta 
ffrwyth y Pren gwaharddedig, wrth hynny fe ddygaſei ddeftryw 
trag wyddol arno ei hun ai holl hiliogaeth, oni buaſei i Dduw oi 
Anfeidrol Drugaredd yn raſuſol weled yn dda wneuthur Cyfam- 
mod newydd ag ef, gan roi iddo addewid o anfon ei Fab ir 
byd i farw droſto ef a holl Ddynol Ryw, ac wrth y mõdd yma 
ei wared ef a hwynt oddiwrth Ddiniſtr tra'gwyddol ac ennit 
Tragwyddol Happuſrwydd y Nef iddo ef a hwytheu. 

Pl. Pa fodd y gellir dywedyd ein bod ni yn adnewyddu ein 
Cyfammod a Duw yn y Sacrament hwn ? 

Gw. Pan ddelom ni ir Cymmun neu 'r Sacrament bendigedig, 
mewn modd gweddus cymmwys a theilwng, ſef gyda gwir a di- 
frifol Edifeirwch am ein pechodeu a aeth heibio, a hollaw] ym- 
Toi a llwyr amcanu dilyn buchedd Sanctaidd rhagllaw, mae Duw 
yn rhyngu bodd, er mwyn Angeu a Dioddefaint ein Jachawdwr 
bendigedig, y petheu yr ym ni yn dwyn ar göf ini ein hunain 
oi flaen Ef yn y Cymmun bendigedig ail-ennill ini ei Gariad Ef, 
a maddeuant o 'n pechodeu, y petheu hyn a ddarfu ini golli a 
fforfedio o ran ein pechodeu, a rhoi hawl drachefn ini i holl ra- 
gorfreintieu eraill yr Ail Gytammod gyital a phed f'aſem heb 
dorri r Cyfammod Cyntaf oll. 


Pl. Pa beth, yn Drydydd oedd Criſt yn amcanu wrth ordei- 
nio 'r Sacrament ? 

Gw. 3. Fel ynddo Ef y dangoſem ni ein Cariad in hol fro- 
dir Criſtianogol, fel ein huner ni a hwnt gyſtal a Chriſt yn y 
rhwymau tynnaf o Gariad a Chymdeithas, Mae hyn i fod yn 
Gyfammod o Undeb rhwng holl Griſt'nogion y byd, y ſaw! 
Vn credu yn yr un Jachawdwr Cyffredinol ar ſawl öll fy ney= 
frannu oi Aberth Ef. Mae hyn ya gyttunel ar Gorchymyn 

newydd 


(69) 


newydd ar mawr a Roes Efe iw Ddiſgyblion, Joan xiii. 34, 35. 
Gerchymyn newydd 'r wyh 'n ei roddi i chwi ar garu o honoch 
eich gilydd, fel y cerais i ehwi, ar garu o honoch chwitheu eu 
gilydd, Wrth hyn y gwybydd pawb mai diſgyblion 1 mi 
ydych os bydd gennych gariad i'ch gilydd. Ar amſer yr oedd 
Criſt ar ymadel ar byd, yr oedd hyn, megis ei ofal pennaf ef, r 
hwn an carodd ni gymmaint a rhoddi ei Einioes droſom ni; 
ſef goſod y fath Sanctaidd Wledd a gadael ar ei ol y fath Ordin- 
had ac a wna yn waſtadel goffa ini ei ddiffawr Gariad Ef tuac 
attom ni, ac fel y byddei hefyd yn fodd mwya Effeithiol in uno 
ni mewn Cariad perffaith a'n gilydd. 

Pl. Pa wedd y profwch chwi mai hyn oedd y trydydd beth a 
amcanodd Criſt wrth Ordinhad y Sacrament ? 

G... Oddiwrth y pètheu a ordeiniodd Efe ac a orch'mynnodd 
Efe iw derbyn. Oblegyd fe wahoddir pawb ir Sacrament hwin, 
heb wneuthur dim rhagoriaeth rhwng y tlawd ar cyfoethog. 
Maent ei gyd yn ddi-ragoriaeth i fwytta or un bara ac yfed or 
un cwppan. Fe gymerth Criſt fara ac ai bendithiodd ac at tor- 
rodd ac ai rhoddes iddynt hwy, fef iw holl ddiſgyblion, gan 
ddywedyd. Cymmerwch, bwyttewch, hwn yw fy Nghorph 1 
(neu ddull a dangoſiad o nghorph i). Ac wedi iddo gymeryd 
y Cwppan a rhoddi diolch, Efe ai rhoddes iddynt gan ddywe- 
dyd ytwch o hwn bawb. Matth. xxvi. 26, 27. A St. Paul a 
ddywed am dano, Phiol y fendith 'r hon a fendigwn, onid 
Cymmun Gwaed Criſt ydyw, yr bara 'r ydym yn ei dorri onid 
Cymmun Corph Criſt ydjw? oblegyd nyni ein llawer, ydym un 
bara ac un Corph; canys yr ydym ni oll yn gyfrannogion or un 
bara. 1 Cor. x. 16, 17. 

Pl. Yr ydwyf yn berffaith gwbl yn deall hyn. Ewch rha- 
goch os rhynga fodd i chwi at y (111) Trydydd beth Gyffre- 
dinol, ſef i ddangos y rhwymedigaeth ſy arnom ni oi dderbyn, 

fel rym Griftianogion ? 
| Gw. Hyn mi ai gwnaf yn ewyllyſgar. Mae 'n ddledus ar- 
nom ni gyfrannu or Cymmun bendigedig yn (1) gyntaf o ran 
mai ein dledſwydd ni ydyw. Yn (2) ail allan o ddiolchgarvch, 
yn (3) drydydd o ran ein biidd a 'n helw ein hunain. 

Pl. Pa Sut y profwch mae ein dyledſwydd ni ydy w ? 

Gw, Oblesyd ien Harglwydd Jeſu Griſt orchymyn i dderbyn, 
er cof am ei Angeu ai ddioddefaint, Gwnewch hyn er cof am 
danaf Luc. xxii. 19. Os yn gyffredinol y cyfrifir, bod archiad 
oy faill caredig ar ei wel) Angeu yn beth yn rhwymo pobl iv 

3 | gyflawnk 


1 


gyflawni yn fwy o lawer nag un gorchymyn arall; yn ddiam+ 
meu ynte mae Criſt'nogion dan y rhwymedigaeth caethaf 1 
wneuthur y p{th a orch'mynodd ein Harglwydd Jeſu Griſt er 
ef am dano Ef, y pryd yr oedd Efe ar ymadel ar byd a rhoddi 
7 Einioes droſom ni, a nyni ar yr un amſer yn elyn.on iddo 

f. 

Pl. Pa född y profwch chwi fod y gorchymyn hwn yn rhwy- 
mo põb Criſtion gyſtal ar Diſgyblion i ba rai y rhoddwyd ef y 
pri d hwnaw ? 

G1. O ran y gorch'mynir ini gadw drag*wyddol goffa am 
ei werthſawr Angeu nes y delo Efe drachefu 1 Cor. xi. 26. 
Canys cynnifer gwaith bynnag y bwyttaoch y bara hwn ac r 
yfoch y cwppan hwn y dangoſwch farwolaeth Criſt hyd oni 
ddelo, ſef hyd oni ddelo drachefn ir farn yn niwedd y byd. 

eb law hyn, mae gan böb Criſtion gyſtal ar Diſgyblion hawl 
ym Marwolacth Criit, yn goffadwriaeth am Farwolaeth pa un 
yr ordeiniwyd y Sacrament. Fe ddywedodd ei hun y pryd 'r 
ordeiniodd Efe ef, y tyweildid ei Waed Ef dros lawer er ma- 
ddeuant pechodeu. Ar Eglwys a gymerth arwyddocad y gei- 
rein hyn 1 fod yn orchymyn yn perthyn i bawb yn effect 
ol, ſef i bob Criftion ymbob lle ac ymhob oes. ac fe ai arſer- 
wyd felly yn waſtadol yn 61 hyn. | 

Pl. Pa todd y profwch chwi ein bod ni yn rhwym i dder- 
byn y Cymmun bendigedig, allan o ddiolchgarwch ? | 

G7. Mae *n ddledus arnom oran diolchgarwch i 'n Jachaw- 
dwr 'r hwn a ordeiniodd ac ofododd y Sanctaidd ddirgelidigae- 
theu hyn megis gwyſtlon oi gariad a gwaſtadol gof am ei 
farwolaeth Ef. Hyn oedd y radd uchaf o gariad a thrugaredd 
a ellid byth ddangos i Ddynol Ryw, ſef i Fab Duw ymoitwng 
ei hun i Angeu ar y Groes droſom ni bechaduriaid truain, y rhai 
oeddem yn gorwedd mewn tywyllwch a chyſgod Angeu, fel y 
gallai fe ein gwneuthur yn blant i Dduw an derchafael i fywyd 
trag wyadol. Am hynny ni ddylem yn ddiammeu, a ran diolch- 
E iddo Ef, fod yn ewyllyſgar i gofio ei Anfeidrol gariad 
Ef tu ac attom ni, yn õh ei Ordinhad Ef, a rhoddi diolch iddo 
Ef, am y p<theu a wnaeth Efe erom ni ac er ein Jachawdwriaeth. 

I ni naccau gwneuthur hyn pan fo gennym geyfleuſdra a fyddei 
'r un peth a phe dy wedem ni, nad ydym m yn priſio p'run 
a Wnaem ni ai coho hyn ai peidio; fe fyddei hyn y radd uchat 
o anniojchgerwch, 51 


4 
*. 
0 
2 
7 
2 
ws 
U * 
N 
* 7 
1 
: , 
* 
22 
N 
N 


(71) 
Pl. Yn (3) Drydydd, pa fodd 'r ym yn rhwym i wneuthur 
hyn o ran ein budd an helw ein hunain ? 5 
Gw. O ran yr aneirif ddonieu daionus a dderbyniwn ni oddi- 
wrth hynny. 


Pl. Pa rai, artolwg ydy y rhai pennaf or donieu hynny ? 
Gw. Yn (1) Gyntaf mae gan bob un a dderbynnio y Cym- 


mun yn deilwng, faddeuant oi bechodeu wedi i ſelio iddo Ef. 


Fel y mae (1) ganddo wir ran a chyfrann wedi i roddi iddo yn 
nioddefaint a marwolaeth ein Harglwydd Jeſu Griſt, Corph pa 
un a dorrwyd a Gwaed pa un a dywalltwyd er *maddeuant 
pechodeu Nid ydy 'r defnyddieu mae 'r cymmunwr yn eu der- 
byn o honynt eu hunain yn wir, ond creaduriaid Duw o fara 
a gwin, eithr trwy Ordinhad Criſt, maent iddo ef yn Gorph a 
Gwaed Chriſt, a höll Effeithieu a donieu daionus ei ddioddc- 
faint Ef a gyfrannir yno iddo ef. (2) Fel y caniatteir iddo ef 
yno adnewyddu ei gyfammod gyd a Duw. Un rhan fawr a rha- 
gorfraint odidog o hynny, ydyw hyn, y bydd Duw yn dru- 
garog wrth eu hangyhawnderau, au pechodeu, au hanwireddau 
ni choha monynt mwyach. Rhrf. viii. 12, Ac fe roir iddo ef 


hawl o newydd ir ragorfraint odidog yma wrth dderbyn y Cym- 


mun 'n deilwng. Yn (2) Ail, I bob un a dderbynio 'r Cym- 
mun bendigedig yn deilwng, fe roddir *chwaneg o help Gras 
Duw fel y gallo fyw buchedd Sanctaidd. O herwydd pan neſ- 
ſao fe at Fwrdd cyſlegr-lin 'r Arglwydd gyda goſtyngedig 
ymſynniad a duwiol driſtych am ei ddirfawr anheilyngded ei hun, 
o ran eu amrafaelion bechodeu a llwyrfryd diffuant o fyw yn 
twy ſanctaidd rhagllaw drwy help a chymmorth Gras Duw; fe 
eill y cyftryw un fod yn bur ddiogel, yr enfyn ei Arglwydd ai 
Jachawdwr, "mewn ufudd-dod i orch'mynion pa un y mae n 
gwneuthur hyn, ie meddaf yr enfyn Criſt iw yſbryd rinwedd 


a tywiol iw gynhyrfu ei annog, ei gymhell, ai nerthu, modd y 


gallei fe wneuthur a chyflawni, yn 61 ei adduned, ei addewid 
ai rwymedigaeth, Y pryd y mae fe fel hyn yn adduno ac 'n 


ymrwymo i fod yn ffyddlon iw Dduw ai Jachawdwr, 8 hefy d 


yddlon 


y mae ei Dduw ai Jachawdwr yn ymrwymo i fod yn 


iddo yntef, gan addaw y cyflawniff Efe ci holl raſuſol addewid- 


ion iddo ef, wrth y modd yma y preſlwylia pöb Cymmunwrx 
teilwng yn ei gariad Ef yn waſtad, fel y mae Efe yn nghariad y 
Tad drwy gadw ei Orch'mynion ef. Fel y mae bara a gwin 
mewn modd naturiol yn maethu, cryfhau a diddanu cyrph dyni- 
on; ſelly hefyd mae bara a gwin yn y Cymmun ncu 'r Sacra - 

E 4 ment 


( : 
| 


—— an ito Os GAGA ̃ — ͤ ——— ace 
* — * k 


(72) 


ment os derbynir hwy yn deilwng, yn maethu cryfhau a di- 
ddanu eneidicu dynion, yn bywhau ac yn ennyn ynddynt holl 
raſau a rhinweddeu criſPnogol. Vn (3) Drydydd Mae gan 
bob un a dderbynio 'r Sacrament yma yn deilwng, wrth hyn 
ernes, Gwpfti, a ficcrhad ymlaenllaw o adgyfodiad gogoneddus 
1 fuchedd Dragwyddol; ; yn ol graſuſaf addewid ein Jachawdwr, 
Joan vi. 54. Yr hwn dd yn bwytta fy ngnawd i ac yn yfed 
fy ngwaed i 1ydd ganddo fywyd trag 'wyddol ; ; ac Myh ai had- 
13 ef y dydd diweddaf. Wirth fod yn gyfrannogion o 

orph a Gwaed Criit, yr ym megis wedi ein gwneuthur yn 
Aſgwrn oi Aſgwrn Ef ac yn Gnawd oi Gnawd Ef, yr ym yn un 
a Chriſt a Chriſt a ninneu. 

Ac ni ddichon dim a wneler yn un a Chriſt farw a bod yn 
golledig dros byth. Gan i Griſt ein Pen adgyfodi, felly hefyd 
ei hol aelodeu Ef ni welant byth lygredigaeth, eithr hwy a ad- 
gvfodant eu gyd drwy rinwedd ei Adzvfodiad Ef. Yn awry 
cyfodwyd Criſt oddiwrth y meirw ac a wnaed yn flaenffrwyth 
y rhai a hunafant, 1 Cor. xv. 20, 21, 22. A thrachetn wrth 
gyfrannu o Gorph Criſt, yr ym ni hefyd yn gyfrannogion ol 
Yſprid Ef; ac mae ein Cy ph) yn demlau ir Yſpryd Glan. Ac 
os Yſprid yr hwn a gyfododd 'r Jeu o feirw ſydd yn trigo yn- 
och, yr hwn a gyfododd Griſt o feirw a Fwioocd hetyd eich 
cyrph marwol chwi, trwy ei Yſpryd, yr hwn ſydd yn trigo 
ynoch. Rbuf. viii. 2. 

Yn olaf nid yw hyn ond cyfiawn ddilyniad y lleſhad gyntaf a 


gy bwyllwyd uchod ; Canys os wrth hyn y ſelir ir cymmunwr 


teilving faddeuant o'u bechodeu ; „a ny ni yu ddaroſtyngedig 1 
farwoiaeth o ran pechod yn ol y *Sgrythur. Megis trwy un dyn 
y daeth pechod ir byd a Marwolaeth trwv bechod. Ruf. v.14; 
a thrachefn medd run Apoſtol Paul, Cyflog pechod y marwo- 
laeth. Ruf. vi. 23. Y ſaw] gan hynnꝭ y maddeuwyd iddynt eu 
pechodeu a lanhawyd oddiwrth  bechod drwy Sancteiddiolaf 
Waed Crift Jeſu, a rhaid eu bod hwy hefyd wedi ei gwared 
oddiwrth awdurdod a meddiant Angeu ac adnewyddu iddynt 
fywid ac a anfarwoldeb. 

Pl. A yd'w rr faw! Ell a ddeuant ir Commun bendigedig fel 
hn yn evſrannogion or holl leſſadau ar cymwynaſau hyn ? 

Gw. Y dynt: yr ſaw] oll a ddeuant yn deilwyng. 

Fl. Yr ydwyf yn gweled mai nid yn unig bai mawr, eithr 
hefyd vr vnfydrwydd mwya oll, wi ddynion o'u gwirfodd, ac 
heb gyfion achos, ballu dyfod Ic Cymmun bendigedig. Y now 

wy 


(73) 


hwy wrth hynny, yn eu difuddio eu hunain or bendithion mw- 
yaf ar donieu gwerthfawroccaf a allant hwy byth dderbyn yn 
y byd hwn, ſef Cariad Duw a heddwch yn eu heneidieu eu 
hunain, drwy gacl maddeuant ou pechodeu a ficcrwydd diogel 
i fywyd a gogoniant trag'wyddoli pa fendithion gwerthfawr a 
gynhygir mor raſuſol ini yn y Sacrament Sancteiddiol hwn drwy 
haeddedigaetheu Marwoleth Criſt, pa un agofteir yno. 

Gw. Yr ydych yn barnu yn bur union, gwynfyd nad yſtyriai 
y rhai 'n oll yn ddifrifol hyn, y ſawl, naill ſy *n rhy hawdd 


ganddynt wneuthur eſcuſion am nad ydynt yn dyfod i Fwrdd 


yr Arglwydd, neu ſydd mor ddrygionus ac o'u gwirfodd yn eſ- 
geuluſo dyfod. 

Pl. Chwi a ddywedwch fod y ſfawl oll a ddeuant at Fwrdd 
r Arglwydd yn deilwng, wrth hynny yn gyfrannogion o'r holl 
leſſadau hynny : Pa beth gan hynny a otynnir gan un fel y bo 
yn gymmunwr teilwng ? 

Gw. I fod cf wedi ei ymbarottoi yn gymwys i dderbyn y Sa- 
crament Sancteiddiol yma. 


Pl. Mi attolygaf arnoch gan hynny egluro imi y ddledſwydd 


yma o ymbarottoad, pa un ydywir (iv.) pedwerydd beth a 


grybwyllaſoch fod yn anghenrheidio] imi wybod? 

Gw. Yn ddiammau mae 'r ymbarottoad goreu, ydyw buchedd 
Sanctaidd. Y dyn hwnnw fy 'n amcanu ac yn bwriadu bod 
yn gywir ac yn oneſt, ac yn egnio ac yn ymgais o ddifrif ei ga- 
lon fjw yn dduwiol megis y gweddai i Griſtion da, hynny yw, 
byw yn waſtad fel un yn ofni Duw, ac ſy 'n gydwybodol yn 
cwplhau 'r holl ddled{wyddeu hynny ſy 'n ddledus i Dduw, 
iw Gymydog ac iddo ef ei hunan, yn ol eitha ei wybodaeth; 
Neu fel y mae r Apoſtol yn cynghori. Titus ii. 12. yn byw 
y ſober, yn gyfiawm ac yn dduwiol 'n y byd ſydd yr 


s awrhon. 


Mae y dyn hwnnw wedi ei ymbarottoi ei hun fel y dylei, 
i fod yn dderbyniwr teilwng or Sacrament Sanctaidd, ac fe eill 
gymeryd y Cymmun ar y rhybudd lleiaf, obleg d ei fod ef or 


fath dueddfryd da defoſionol, yr hyn ai gwna Ef bub amſer yn 


gymeradwy gan Dduw. Ie meddaf fe eill y cyfryw un yn 
ddiammeu ddyſod iddo Ef yn deilwyng, heb ddim ymbarottoad 


| ymhellach, nai gynnefin arferol ddaioni ei hun, pe gelwid arno 


ef i hynny ar ryw achos diſymmwth, ſet i gymuno gydag un 
claf, neuer cyftelyb achos. Eithr 'n amgen i hyn, fe gyfrifodd 
Y gwyr gore eu hunain yn rhwym yn waltadol (yn ol 'r amſer 

ar 


( 74) 


ur cyfleuſdra a oedd ganddynt) i drwſio eu Lampau ; hynrf 1 
yw, drwy daer ddefoſionol weddi a duwio] ſwyddev, f; way ; 
ac ail ennyn ynddynt eu hunain eu rhadau au rhinwedday : 
ppl, ac wrth hynny ymgymhwyſo eu heneidier m6 a gal- 
nt fod yn fwy teilwng i i dderbyn y Cymmun bende. 
Pl, Pa beth a ddylent hwy, y Sawl nid ydint mot 2 ſeius 
a diargyoedd wneuthur iw hy mbarottoi eu hunain i» dde en! 
Gw. Hwy ddylent eu holi cu hunain yn el cyngor 'r Ap C 


I 
"1 


1 Cor. xi. 28, Eithr holed dyn efe ei bunan, ac fel, e 
or bara ac yfed or cwpan; hynny yw, mae 'n be 0 id „ 
NW amfer o flaen y Cymmun, eu prof eu _ in 2c he! * 1 
chwilio yn ddyfal iw cydw;bodau ac yn ddiduedd di en bu- Þ 5 


chedd au hymarweddiad yn 61 rheo! Gorchm: nion n Du a Pha 
le bynnag y gwelont hwy eu bod owed: troteddu a; ewvllys g 
neu weithred yno wylo o herwydd eu cyFiwr de ech.x Aus, ac 

gyffeſſu ir Hollalluog Dduw a llawnfrid ar wel hiau eu bu- 
chedd rhagliaw drwy gymmorth ei Neto! Ras eſ. 

Pl. V mae'r ymholiad yma yn waith rby . _ di gan law- 
eroedd o bobl iw wneuthur, y ſaw! nid allapt moi g Pawn, n 
© ran eu hanwybodaeth o gyfreithieu Duw neu eiſien amter 3 
hamdden i hynny, Pa beth gan hynny a wna 'r cyfryw ra! w 
cymhwyſo eu hunain ? 

Gw. Yn (1) evrtaf y ſawl ſy 'heb wyhod cyſre:thies Dy, 
hwy allant gae] kelp mawr i ewp!hav 'r ddleg tw ad en 
ymholiad yn y caſgl hynny or prif betheu v dy'1d v n oli, vr Tit 
wedd Liyfr hol! ddledſwydd den, ſef ein died: de tu at 
Dduw, ein cymmydog a nyni ein hunain. V rhein, ho 2)! -t 
eu darllen hv yn wahanrhedol eu hunain, abit os ni teirant 
ddarllen, fe eill r gymmydog duwiol wneuthvr hynn, ddt. 
Ac wrth ddiweddu pob un or rhain, ſe all pub dyn off n 19d of 
ei hunan, a ydyw ef yn euog o unrhyw bechod un ei erben a 
nid ydiw. Os di-euog a fydd, diolched i Dduw am ei Ris Lt 
? cadw ef felly, ac os euog a fydd o droſeddu yn erbyn un o ho- 
nynt, yna gofynned ſaddeuant gan Dduw am ei bechod ac adda- 
wed i ymwrthod ag ef a byw yn well rhagllaw. Yn (2) all y 
ſaw] nid oes canddynt ond ychydig o amſer a hamdden i ymho/t, 
ſef gweinidogion cyflog, prentiſiaid, llatwrwyr ar cyfryw, nid 
vdy w Duw yn gofyn dim eymaint gan y rhain ar ſaw] ſy gan- 
ddynt amſer 2 chyffeuſdra 1 hynny. Nid yw Duw yn reite mor 
doſt a chaled, a medi p'le nis hauodd. Nid yw Efe yn gofyn 


gan un rhvyv ddyn ddim mwy o ymbarattoad nag y geill «mm 
wr 


(63) 


Nor ai Stat yn y byd yn gyfleus ganiattau iddo. A thrachefn nid 
Joes un dyn mor bryſſur blin, a thrafferthus arno, os dyn da a fydd, 
ac yn hollawl ymroi i foddio Duw, ac i wneuthur y peth fo 
Wooreu er lles Jechyd iw Enaid. na cheiff amſer tra bo yn ei Siop 
neu yn ei Gae neu ar y ffordd, i feddw] am ei fuchedd ai ymar- 
: weddiad aeth heibio; Nad eill dderchafu ei galon at Dduw mewn 
hy- weddi ferr y pryd y bo bryſſuraf wrth ei waith, wrth fe- 
Bddwl am ei bechodau ac erfyn ar Dduw am faddeuant yn y gei- 
Wricu hyn neu'r cyffelypb Arglwydd trugarha wrthyh bechadur 
Wruan; Arglwydd maddeu feiau dy was; Duw a roddo i mi Ras 
gochelyd hwy rhagllaw, neu yr wyh yn ymroi, drwy nerth 
BDuw, i fod yn fwy gwiliadwrus o'm ffyrdd _ Ac fe 
Ball bob hwyr a boreu, yn enwedig y Sul y bo 'r Cymmun arfer 
uw weddi ferr ir perwyl yma ac erfyn am Ras Duw iw helpu 
f modd y gallei fe fyw yn well yr amſer i ddyfod. V dyn 
hwnnw 'r hwn ſyn deimladwy iawn oi bechodeu, yn ymofidio 
Wo'u herwydd ac yn ddfrifol yn edifarhau am danynt, ac yn ddi- 
Wtuant yn Ilwyr twriadu ymwrthod a hwynt, yn ſicer ddigon fe 
derbyniff Duw ef megis Cymunwr teilwng, gyſtal a phedfaſet 
edi treulio mwy o amſer iw barottoi ai gymhwyſo ei hunan 1 
ynny; o ran nid ydy Duw yn gofyn gan unrhyw ddyn, mwy 
Wag ſydd yn ei allu ef gyflawni. Ac os wrth hyn o fodd yr 
Wttebir bwriad yr ymbarottoad yma, ſef os gwna hyn ddwyn 
Nyn i 1awn ymſynniad oi bechodeu ac ir [lawn fwriad duwiol i 
Sr nwrthod a hwynt, fe fydd 'r ymbarottoad yma mor gymeradwy 
an Dduw, er ei wneuthur ef mewn ychydig o amſer a phe treu- 
Wid mwy o amſer yn ei gylch. 
Pl. Oes dim yn ychwaneg iw wneuthur cyn ymholi, i gym- 
Ewyſo dynion i dderhyn y Sacrament yn deilwng, ? 
Gw. Oes; ſef os gwnaeth dynion gam neu farhad a ncb, 
#wy ddylent wneuthur iddo ef iawn a diwygiad hyd eithaf eu 
allu cyn iddynt ryfygu dyſod i Fwrdd 'r Arglwydd, neu yn 
Weia dim amcanu gwneuthur hynny, cyn gynted ac y caftunt 
ryfleuſdra i hynny. Ac yn olaf pcth mae 'n rhaid iddvnt gyme- 
d gofal mawr fod mewn cariad perffaith a phob dyn, ac na 
dont yn dwyn malie, cenſigen, cilwg, cas neu ddigaſedd i neb 
yn eu calonnau. Os ni byddwn nt yn barod i faddeu y cam- 
ri a wnaeth eraill ini, nid ellwn ni ddim fyned ir Cymmun 
pPainctaidd gyda gwir ffydd yn Enw bendigedig Criſt a diogel 
ymddiried yn nhrugarreddau * am faddeuant o'n pechodeu; 
pan i'n Jachawdwr ei hiin ddywedyd ini; Eithr oni faddeuwch 
chwt 


cildynrhwydd un arall, nad ellwchwi moi helpu. — 


(76) 
chwi i ddynion eu camweddeu ni faddeu eich Tad eich gamwe. 
ddeu chwitheu, Natth. vi. 15. : 

Ac ir perwyl yma, ei gynghor Ef ydyw hyn: Os dygi dy iſ 
rodd ir Allor, ac yno dyfod ith gof fod gan dy frawd ddim yn i 
dy erbyn? gad yno dy rodd ger bron yr Allor a dos ymaith ; wm 
gyntaf * di ath frawd ac yno tyred ac offrwm dy rod, i 
Matth. v. 23, 2 

P/. Pa beth 5 hynny os ni chymodiff fy Mrawd, ar hwn y 
gwneuthym i gam ac ef neu y bu amryfuſedd chyneddwyf 1: 
ef, y pryd y byddwyh barod ac ewyllyſgar i ymgymodi ac efe; 
a raid imi o ran hynny ymgadw rhag dyfod ir Cymmun ben- 
digedig ? x 

Gw. Na raid mewn modd yn y byd. Os ar ol i chwi arfe ? 
pob mõdd megis y gweddei i Griſtion, tuac at gael ei gy mmod Wi 
ef, ach brawd barhau byth yn eyndy/n wrthnyſig, ei tai ef «Mi 
hun ydyw, ac nid eich bai chwi. Ac nid oes reſwm yn y bia 
i chwi gael eich difuddio o leſſad y Cymmun bendigedig o ran 'Þ 


V. Y mGcdd 1 ymddwyn wrth derbyn y Cymmun, 

Pl. Yr wyh yn diolch yn fawr am eich addyſg a'ch athraw-i 
iaeth ynghylch Ymbarattoad. Rhynged bodd i chwi rawron Wi 
fy hyfforddio i ymddwyn fy hun fel y dylwn i wrth dderbyn 
y Cymmun bendigedig. Ac yn gyntaf ym mha agwedd y dy- 
Iwn i fod wrth ei dderbyn! ? 

Gw. Ar eich glinieu, 

Pl. Pa ham hynny ? ? 1 

Gw. Gan mai dyma r Ordinhad Uchaf a pharchediccaf on 
Crefydd ni, ym mhi un yr ym yn ein cyffwyno ein hunain get 
bron Duw, 1 erfyn maddenant o'n pechodeu, ac i adnewyddu 
ein hamcanion, o ufudd-dod ; am hynny mae'n hollawl ang - 
heurheidio] gwneuthar hyn yn yr agwedd oſtyngeiddiaf a mwyai 
defoſionol, ar cyfryw vdy penlinio. Ac heblaw hyn, maen 
angheurheidiol 1 ochelyd y fath halogedigaeth Anrhefn, a alla 
ddigwydd, pe gadewid i bob un i dderbyn yn y cyfryw ag 
wedd ac y gwelai fe hynny yn oreu ei hun. 

Pl. Oni ddywedir yn yr Efengyl i Griſt eiftedd gyda ' 
Ddiſgyblion, pan roddes Efe 'r Sacrameut iddynt ? Matth. xxvi. 
20. Marc xiv. Luc xxii. 24. Pa fodd gan hynny, na ꝗderbyni 
wn ef wrth eiſtedd hefyd ? 

Gw. Gwir yw iddo Ef roi yr Sacrament yu yr agwedd yma, 
oblegid ar cu hyſtlyſau ar welau oedd 'r agwedd gyffredin 2 of | 

t6:19 


; (77) 
Wcrid y pryd hynny wrth fwytta eu prydiau bwyd, cyn 1ddynt 
W c-0di oddiar un or rhain yr ordeiniwyd y Sacrament hwn ; Eithr 
nid oedd yr agwedd yma 'n hanfodol ir Sacrament hwn ; onid 
Wamgylchedd yn unig fel y crybwyllais i or blaen am 'r amſer r 
Wordeiniwyd ef; a fe adawyd hyn i bwyll, a doethineb Lywiaw- 
wor r Eglwys iw trefnu fel y gwelont hwy fod yn oreu. A 
oy a gyttunaſant mae penlinio ocdd 'r agwedd mwya gweddus 
Wiw dderbyn, o herwydd y rheſymmau a ragddywedpwyd. 
Pl.. A ellir derbyn y Cummnn yn deilwng mewn agwedd yn 
= byd arall eithr ar ein glinieu yn unig ? 

= Gw. Gellir, os rhwyſtra, Clefyd, Henaint, Muſgrellni ne 
e fcthiantwch arall, i un rhyw fab neu ferch fyned ar eu gli- 
Pieu, ond yn ſicer oddieithr bod y fath rwyſtr yn y Cymmun- 
. y modd cymhwyſa oi dderbyn ydyw ymoſtwng yn ufudd 
ein glinieu, oblegid dyma 'r agwedd oſtyngeidddiaf a mwya 
efofionol, 

Pi. Chwi a roiſoch imi gyflawn fodlonrhwydd yn hyn o 
Watter. Pa beth yn ychwaneg a fynnech imi wneuthur, fel y 
( allwyf ymddwyn fy hunan yn weddus wrth gymuno ? 
Otto. Pan y gyflwynoch eich hunan gerbron Bwrdd Cyſſegr- 
Fin yr Arglwydd yn yr agwedd oſtyngeiddiaf a mwya defoſion- 
|, pan ddechreuir yr Offrymiad ymegniwch oreu a fedroch, i 
fydlu eich meddw] gyda 'r defoſtwneu difrifaf a chariad gwre- 
ccat eich galon ar y gorchwyl pwysfawr yr ych i arno, a go- 
n maddeuaut gan Dduw o ran eich ymbarottaad anheilwng, 
gc erfyn am gymmorth gras ei Lan Yſbryd i dderbyn y Sacra- 
Dent hwn yn deilwng. Yna canlynwch yr Offeiriad yn 
defoſionol ymhob rhann or Gwaſanaeth, ach lygaid ar eich 
Tyfr, hyn a geidw eich llygaid rhag crwydro, a'ch galon hefyd 
n fwy ſefydlog ar eich Sanctaidd ddyledſwydd. Ac ar ddiwedd 
ob Gweddi dywedwch, Amen, O ewyllys eich galon, Eithr 
viiwch na ddywedoch ddim yn uchel ond yr Attebion ar 
werſi hynny a ofynnir gennych chwi ar holl gynnnlleidfa. Ob- 
yd i ddywedyd y gweddieu allan gan uched ar Offeiriad, 
| fydd o leſhad byd i chwi eich hunan, eithr yn hyttrach 
n rhwyſtr ir Offeiriad ac 'n aflonyddwch ir ſawl a fo yn agos 
ttoch. Yn bendifadddef cofiwch dewi a Son pan datganiff Et 
gollyngdod, eithr cluſt-ymwrandewch yn ddefoſionoil ar yr 
ffeiriad, gan ddywedyd, Amen, wrthych eich hunan wrtl\ 
diwedd pob Sentens. Nid yw 'r Gollyngdod iw ddatgan n.b 
a, Mall onid yr Offeiciad yn unig, a phèth anghymwys iawn i ncb, 


(73) 


3 ail-adrodd ef ar ol yr Offeiriad. Wrth gyſſegru 'r defnyddi: 
eu, y pryd y gwelych di dorri 'r bara a thywallt y gwin, me. 
2 y modd y torrwyd Sancteiddiaf Gorph dy Jachawd- 
wr, ac y collwyd ei werthfawroccaf Waed Ef ar ei Groes dro. 
ſo ti bechadur truan; Gweithied hyn yn dy galon di ddwyſa 


mſynniad or cariad ſy'n ddledus arnat ti iddo Ef, yr hwn : 


ddioddefodd gy maint erot ti, a bydded ynot ddygcnaf gafineb vil 


erbyn dy bechodeu, y ſawl, a fuont yr achoſion o anguriol of. 
eu, chwys gwaedlyd, Crog a dioddetaint Mab Duw ; gan hol. 


awll ym roi iw waſanaethu ef gyda phob dyledus ufudd- da 


rhagllaw. | 


Pan ddraddodir y bara ar gwin ith ddwylo gan y Gwen 
dog, clodfora dtiriawr ddaioni dy Dduw athJachawdwr 'r h 
ſy'n cynhyg y fath wyſtlon oi Drugaredd iti, a thitheu mor a 
heilwng iw derbyn, ac ymddaroſtwng dy hun 'n ufudd id 


Ef, yr hwn ath brynnodd di a dim llai pris nai werthfawr WM 


ei hun, ie meddaf ymrodda dy hun iddo Ef i wneurhur à ti 


y peth a fo da yn ei olwg Ef. Os ni wyddoſt y modd i ddafi 


7 2 2 


gan dy feddylieu ar y cyfryw achoſion, ti a elli gael help me 
amriw Lyfreu duwiol ar y Sacrament. Ac os nid oes gen 
v fath lyfreu, ac mae arnat eiſieu gweddieu ar yr achos pu. 


fawr yma, arfer y fawl ſy'yn niwedd y Traethawd bychan yn 


eithr cofia ir moddion iw harfer hwynt yn ol yr hyftorddiant 
roir iti yno. 


Pl. Rhynged b6dd i chwi yn (VI.) olaf ddangos, Beth 
raid gwneuthur wedi cymmno; ac wedi hynny ni flinai mY 


noch mwyach ynghylch y Matter hwn ? 
Gw. Gan gynted y derfydd i chwi gymmuno, os bydd ami 


tra bo eraill yn cymuno, offrymwch i Dduw buraf ddiolch WW 


duwiolaf foliant am yr holl drugareddeu gwerthfawr a gynbn 
chwyd chwi yn y Sacrament hwn ; ac erfyniwch yn oftyny 


dig am barhaus Gymorth Gras Duw ich gynorthwyo i gyflavif 


yr h&ll Jawn-fwriadeu o ufudd-dod a wnaethoch y pryd hyni 
a pheth bynnag a wypech fod berycclaf arnoch, naill o 
ryw hen arfer gynnefin, neu oblegid Athrylith eich Naturize! 
erfyniwch a thaer ymbiliwch ar Dduw ich cynhorthwyo i g 
fod a goreſgyn y cyfryw rai, Wedi hyn gorchymynnwch b 
ddynol ryw i Anfeidrol drugaredd y Goruchaf Fs fel y* 
i bob un o honyat dderbyn lleſhad oddiwrth Aberth Griſt, f 
enwedig 'r Eglwys Gyftredinol, ar rhann honno o honi yn i 
arbenig iy wedi ei phlannu yn y Deyrnas hon, a thros bob * 
| f 


(79) 
ion ynddi, yn fwy enwedig eich geraint eich gyfeil- 


] (vw naſwyi, ar fawl ſy yn a anwyl gennych chwi. 
J da rien Gweddieu cyhoedd 'r Eglwys ar öl mi- 


\.rament, bydiwch barod 1 wneuthur eich rhann 
bien defoliono} ac y medroch. 
- 10 gennych amſer tra bo eraill yn cymmuno, gw- 
d amſer or diwrnod hwnnw, gan gynted ac 
Ara, ar öl i chwi ddychwel gartref ich dy. By- 
culio cymaint ac a alloch chwi y diwrnod hwnnw 
--,vthur Lan, neu iyfreu duwiol eraill, neu ryw 
-:zrdod neu ymddiddanion da gyda'ch gymydogion. 
gfyn ch ar gef i chwi eich hunan yr Addunedau a 
ein : Dluw ach Jachawdwr wrth ei Fwrdd Sanctaidd 
puan i'ch demptier i unrhyw fath ar bechod, yſtyriwch 
I na 'r péth y darfu i chwi addunedu iw erbyn. Heb 
bon, cohwch pa eucgrwydd echryflawn a ddug Ef ich 
ad. » gwnewch chwi ddim och gwirfodd na ddylech wneu- 
auc vn ecbyn vr Adduned hon, a pha ddrwg anfeidro] awna hyn 
an, wrth eich difuddio o Drugaredd a Chariadd Duw, ach 
"WY {ioftwng w ddialedd ofnadwy Ef byth bythoedd, 
i.. Yr wyii yn diolch o'm calon i chwi am eich mawr gare- 
digrwyd4d yn cymeryd cymaint poen im haddyſgu yn y Sanctaidd 
Dauledſwydd yma, ac mi am cytrifaf fy hun byth yn rhwymedig 
i weddio troſoch chwi tra byddwyf byw yn y byd. 
Gw. Mi dybiaf fy mod wedi cael cyflawn daledigaeth am 
mboen, os bydd y pethehu yn a ddwedais i wrthych, o leſhad 
yn y byd i chwi, er eich adeiladaeth mewn gwir Dduwioldeb a 
Sancteiddrwydd buchedd. Duw ei hun ai wyddo ir fath ddi- 
ben daionus, i Fend:gedig Nodded Pa un yr wyf yn eich gor- 
chymyin o ddifrif fy Nghaion, IE, 


Pyddwch Jach, 


- : - - "64 * £46 = 
. ̃ ᷣ ͤ Ä IP OR ul — — * 


* — — . — mA ̃ U ü 


: a 
— — 2 : * 4 
Apo nr hs — K —ͤ "AY 
” = — — — : : 
, 
i 


—_— — —— 
„ 


— „ — 


Rheoleu duwiol a di a ddylei bob cymmunwr eu 


Y Daau Orchymyn o Gariad, neu Gyfreitheu Natur. 


1 ? 
CS EEE A SEAT | 


gwybod, ac ymgais yn ddifrifol eu cadw hwy. 


I. N Gyntaf, Caru Duw uwchllaw pob peth er ei fwyn Wi 
ei hun. . 

2. Yn Ail, Caru ein Cymmydog fel nyni ein hunain er mwyn 
Duw ; a gwneuthur i eraill fel yr ewyllyſiem iddynt hwy 
wneuthur a ninneu. Deut. vi. 5, 10, 12. Hatib. vii. 12. 


Y Tarr Rinwedd dduwiolaf. 
1. Ffydd. 2. Gobaith. 3. A Chariad. 1 Cor. xiii. 13. 


— 8 — . 
— . 
* 5 1 g * Ag 13 2 
1 2 4 * My 4 
* 2 W 4 % = = 


Y COLECT. 

H Ollalluog a Thrag'wyddol Dduw, dyro imi anghwaneg 0 : 
Ffydd, Gobaith, a Chariad perffaith ; ie! y caftv-yf yr hy 

yr wyt ti yn ei addaw, gwna imi garu yr hyn yr wyt yn all 
orchymyn, trwy Jefu Griſt ein Harglwydd. Amen. 5 


Tri math ar weithredoedd da. 
1. Ymprjd. 2. Gweddi ; ac, 3. Eluſen. Matth. vi. 


| Y COLECT, 


Arglwydd, mi a attolygat iti fy ragflaenu am dilyn bob am 
ſer ath Ras; a pheri o honot imi yn waſtad ymrod6di | 


bob gweithred dda trwy Jeſu Griſt cin Harglwydd. Amen. 


S aith 


_- (8) 
Saith o ddonnieu r Hpryd Glan. 


. Yſpryd Doethineb. 

. Yſpryd Deall. 

. Yſpryd Cyngor. 

, Cadernid Y ſprydol. 

. Yſpryd Gwybodaeth. 
A Duwioldeb. | 
. Yſpryd Sanctaidd a duwiol ofn. Eſay xi. 2. 


Y COLECT. 


Dduw, yr hwn a ddyſgaiſt galonnau dy ffyddloniaid gan 
| anfon iddynt lewyrch dy lin Yſpryd, canniatt: imi drwy 
Fr unrhyw Yſpryd yr iawn farn ym mhôb peth, a byth laweny- 
Thu yn ei wynfydedig Ddiddanwch Ef, drwy ryglyddau Je 
riſt ein Jachawdwr r hwn ſydd yn byw ac yn teyrnaſu g d 
hi yn undeb 'r unrhyw Yſpryd yn un Duw heb drange na 
Wporphen. Amen. 


Deuddeg Fraeytheu r Yipryd Glan. | 


|; 1. Cariad. 2. Llawenydd. 3. Tangnefedd. 4. Hir yma- 
. 5. Cymwynaſgarwch. 6. Daioni. 7. Ffydd. 8. Add- 
wynder. 9. Dirweſt. 10. Trugaredd, 11. Lledneiſrwydd. 
2. Sobrwydd. Eph. v. 22. 


Y COLECT. 


1 I attolygaf iti O Arglwydd, roddi imi ac ith holl bob! 

ychwaneg o Ras i wrando yn ufudd dy Air, ac o bur 
wyllys dderbyn SanRaidd Sacrament Swpper r Arglwydd gyda 
©yledus barch, a chynhyrchu ffrwyth dy ddaionus 87 A e 
lig Vſpryd. Amen. 


ee eee e ee 
208 


A On 


1 


a 


Saith Weithredoedd Yjprydo! o drugaredd. 


t. Rhoi addyſg ir annyſgedig. Matib. xviii. 15, 16, 17. 
2. Trei ir ian ffardd y ſawl a fo ar gyfeiliorn, age v. 19. 
F 3 Cynghorz 


itl 


682) 
3. Cyngbori y ſawl ſy mewn ambeuacth a phetruſder. C. 
At. vi. 6. 4 
4. Diddanu a chyſſuro 'r cyſtuddio]. Diharebion xxvii. 5, 
5. Dioddef cam yn amyneddgar. Pregethur v 8. 


6. Maddeu beieu a gwendid ein brodyr. Rhufein xv. 1. 
7, Gweddio dros eraiil. Marc xi. 25. 


Cole 


of 8 
* 
. 


O Arglwydd, egor fy ngha'on a gwna imi ddeall pob peéth; 
par imi holi ty hunan yn ſanwl, a gwneud fy anghenion an Wl 
deffygion yn hyſbys iti; yr wyhi yn gwybod O A g dd im 
weithredu yn union yn y gwrthwynet, In le cwplhau y gwei- 
thredoedd hyn o drugaredd, eithr tydi a ddarperaiſt y ftord 
ym mha un y dylwn rodio, O A:rgiwydd umona fy ffyrdd ou 
flaen di, a dw{rha fi a gwlith dy nefol Ras, tel bo imi ddwyi 
firwytheu addas i edifeirwch yn helaethlawn trwy Jeſu Grill 
ein Harglwydd. Amen. | | 3 


Chwe gweithred gorphorol o drugaredd. 


1. Rhoi ymborth ir newynog a diod ir ſychedig. Matth. x. 
2. Dilladu 'r Noeth. Matih. xxv. 5 
3. Rhoi lletty ir truan anghenus ar dieithr. Tobit 1. 
4. Ymweled ar cleifion. Efay lviii. 3 
5. Gweini ir ſawl a fo mewn caeihiwed a Charchar, 7. 
bit xii. : 


6. Claddu *r marw, 
Y-C'O LECT, 


O Arglwydd Dduw, yr wyfi gerbron gorſeddfa dy gyfiaw 

farn di, ac heb f.d gennyf ddim i ddad'eu troſtof fy hunan, 
ond yn unig diſgwyl am dy drugaredd di, mae'n rhaid im 
gydnabod a chyffeſſu im mawr gywilydd imi bechu amriw ac 
aneirif weithicu, ac yſywaeth i mi bechadur truan nid oes 5r 
un weithred o drugaredd naill oni ddarfu imi yn hollawl ei het 
geuluſo, neu beidio ci chyflawni fel y dylwni. O Arglwydd 
2 chyfrifa fy Meiau hyn imi, fel nam coller yn dragywydd. 

men, 


Oed 


(83) 


Gweddi i erfyn am gymmorth Gras Duw, m#idd y gal- 
lom gyflawnt ein Sanctaidd ddyled/fwydden. 


O Arglwydd mi attolygaf iti fy nerthu modd y gallwyf gwpl- 
hau fy holl ddyledſwyddau ſanctaidd p'run bynnag au 
W Yiprydol au Corphorol fyddant, poed imi yn waſtad gofio y 
= ddled ſydd arnafi iw gyflawni ; Eithr O Arglwydd D d Sanct- 
eiddiaf cymhwyſa fi fel y byddwyf addas i wneuthur pob 
"WE dyledſwydd gwahanrhedol. Yn Gyntaf am fy nyledſwyddeu 
WS yſprydol. Dyro imi barodrwydd deall i roddi adCy!y ir anneal- 
8 Jus ar anllythyrennog, Tiriondeb parabl i geryddu ac argyoeddi 
y ſawl a fo ar fai—Deall a Synwyr i gynghori y fawl a fo mewn 
amheuaeth a phetruſder—Cariad i gyſſuro y cyſtuddiedig 
"WE Gwroldeb i ddiodde cam yn amyneddgar— Toſturi i faddeu o 
88 ewyllys fy nghalon y cam a dderbyniwyf fi gan eraill—A De- 
foſiwn i weddio dros bob dyn. 


Am dadyledſwyddeu corphorol. 
| PAr im, O Arglwydd, fod yn barod ac ewyllyſear i roddi ym- 


borth ir newynog, a chyda 'r Samaritan da a dedwyddol rhoi 
diod ir Sychedig. Yn Gl eſamplau y Patreirch neu Prifdadau 
8 rhoddl lletty ir rhai dieithr au dwyn ar eu ffordd yn ddiogel ; 
ada Tobit ddefoſionol dilladu y truan nocth ar anghenus ; a 
chyda thi O Grift, fy Meiſtr goreu, ymweled ar rhai cleifion ac 
In ol fy ngallu, fy moddion am cyfarwyddyd i hiachau hwy 
$ o'u doluriau : gyda Joſeph galonnog 'r hwn a ymwelodd ac a 
brynnodd y ſawl oedd mewn Caethiwed ; ac fel Joſeph o Ari- 
mathea, claddu 'r Marw. Dyro imi Ris o Arg\wydd fel y bo 
imi allu cyflawni y rhain a phGb Sanctaidd ddledſwydd arall, 


trwy Jeſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 


Tr Wyth beth gwynfydedig. 


1. Gwyn eu byd y llodion yn yr Yſpryd, canys eiddynt y w 
Teyrnas Nefoedd. 

2. Gwyn eu byd y ſaw] ſy'n galaru, canys hwy a ddiddenir, 

1 Gwyn eu byd, y rhai addfwyn, canys hwy a etifeddar.t 
V Oalar. 


F 2 4. Gwyn 


(84) 


. Gwyn eu byd, y rhai ſydd arnynt newyn a ſyched am oy. 
4 canys . ddiwellir F : T o : 

5. Gwyn eu byd, y rhai trugarogion, canys hwy gant dru. 
garedd. : 
5 6. Gwyn eu byd y rhai piir o galon, canys hwy a welant 
duw. h | 

7, Gwyn eu byd y Tangneddefwyr, canys hwy a elwir yn 
blant i Dduw. 

8. Gwyn eu byd y rhai a erlidir o achos cyfiawnder ; e- 
nys eiddynt yw Teyrnas Nefoedd. Matth. v. 3. 4. 5. b. 7. 8.9 


9. 10. 
1. &SO0OLECT. 


O Dduw yr hwn a arlwyaiſt ir rhai ath garant y cyfryw be-W 

theu daionus, ac ſydd uwch ben pob deall dyn; tywalt 
im calon i, gyfryw ſerch arnat ti, fel y bo imi, gan dy gam 
uwchlaw pob dim, allu mwynhau dy addewidion, y rhai ſy tw 
rhagorol nadim a fedrwyh ddeiſyf trwy Jeſu Griſt ein Harglwydd. 


Amen. 


Y Saitb bechod Marwol fel yn gyfredin y getwir buy 


1 Balchder. Luc. xiv. 11 
2. Cybydd-dod. Aclau. xx. 35. 
3. Trythyllwch. 1 Cor. vi. 5 
4. Cenfigen. 1 Ep. Joan in. 14. ; 
5. Glythineb neu ormodedd mewn bwyd neu ddiod. R. 
XIV. 17. | 
6. Digofaint Matth. v. 22. 
7. Diofalwch ſyrthni a diogi. Jeremi. xlvii. 2. 


* COLECT, 


C Arglwydd mi attolygaf iti ganiattau imi dy Ras i wrthladd : 
profedigaetheu y byd,y Cnawd ar Cythraul ac a phũr galon WW 
a meddw] ith ddilyn di yr unig wir Dduw, trwy Jeſu Criſt ein 


Harglwydd. Amen. 


Y Saith Rinwedd ſy'n wrthwyneb ir pechodeu uchd, : 


1. Goſtyngeiddrwydd. 
2. Haelioni neu Syberwyd, 


( 3% ) 


3. Diweirdeb. 

4. Addfwynder. 

5. Cymedroldeb. 

6. Amynedd. 

7. Gwaſanaethu Duw yn ddifrifol ac yn ddeſoſionol. 


XY COLECT. 


; C Aniatta imi Arglwydd, ertolwg iti yr Yſpryd i feddw] ac 1 
= — wneuthur y cyfryw betheu ac a fo cyhawn, fel y bo imi yr 
hwn ni allaf heboti gyflawni un ddyledſwydd. na gwneuthur dim 
J dda, allu trwoti fyw yn el dy Ewyllys trwyfJeſu Griſt ein 
8 Harglwydd, Amen. : 5 


Y Pedwar peth Diweddaf. 
I. Angeu. 2. Barn, 3. Nef. 4. Uffern. 


| Y..COLECT. 


5 Arglwydd Jeſu Griſt, yr hwn ar dy ddyfodiad cyntaf, a 
: anfonaiſt dy gennad i barottoi dy ffordd oth flaen ; O bid 
gwiw gennyt anfon dy Yspryd Glan in calonneu ni, i'n cym- 
hwyſo a'n parottoi ni erbyn awr Angeu a chymeryd trugaredd 
arnom yn Nydd y Farn ; fel y bo ini ochelyd p6eneu trag'wy - 
ddol Tan Uffern, gael ein troſglwyddo ir Preſſwylfeydd dcd- 
* wyddol a gwynfydedig hynn o Anrhaethawl Orfoledd yn y 

Nef, drwy hall-haeddedigol gyfryngiad Jeſu Griſt ein Jachaw- 
dwr. Amen. 


_ —  _— 2 
= o 5 


y Cymmun. 
au C weddi cyn myned ir Eglwys y boreu, y dydd y bor 
| Cymmun, 


Ollalluog Dduw 'r hwn nid wyt yn deiſyf Marwolaeth 
L., pechadur, eithr yn hytrach ymchwelyd o honaw oddiwrth 
di bechodeu a bod yn gadwedig ; A'r hwn o'th dyner drugaredd 


F 3 A 


IGweddicu iw harfer, cyn, wrth, ac ar 61 derbyn 


> 
1 woos. 
* 


(86 


a roddaiſt dy un Mab Jeſu Griſt i ddiodde Angeu ar y Groes er 
prynnedigaeth pechadurus Ddynol-ryw ; Edrych mi attoly gaf iti i 
a golwg dy drugaredd, arnah dy was anheilwng, * r hwn wyt Þ 
bridd gwael a phechadur truan, yr hwn wyf gyda phob goſtyn. þ 
geiddrwydd calon hefyd yn cydnabod fy aneirif droſeddau ith 
erb;n ar feadw], gair, a gweithred, gan annog dy ddigofaint ath 
far im herbyn ac yn gyflawnaf a hacddais dy ddialedd im coſti 
Eithr O Dduw trugarha, O Arglwydd maddeu, na dds i fan 
ath was fel nam euog farner. Gweithia yn fy nghalon i, wir 
edifeirwch am bob peth a aeth heibio, a chaniatta imi gyfryw iſ 
feſur o gymmorth dy lan Yſpryd, fel y bo imi adgyweirio b.th 
bynnag ſydd feius ynof, a byw rhagllaw yn Sobr, yn gyſtawn ai 

-n dduwiol. Yn awr gan iti roi yn fy nghalon i ddeiſykalM 
Sanctaidd o neſau at dy Allor di; dercha ynofi y fath ſerch 2 
awyddfryd yſprydol,a llenwa fy meddw] a myfyrdodau Sanctaidg, 
fel y by ddwyt addas a chymwys i wi ledda wrth Fwrdd cyſleg 
lan vr Arg'wydd, ac imi hefyd fod yn wir ddiau yn gyfranno: Wi 
or hell fendithion ar Cymwynaſau hynny, a droſglwyddir yn] 
Cymmun bendigedig ir ſawl ai derbynio yn deilwng. 

Boed 1 goffadwiriaeth o chwerwaf boenau Angeu a dioddefain 
fy Iachawdwr am fy mhechodeu i, ennyn ynoh y fath dduwio 
driſtwch o'u herwydd, ar fith ddygyn gaſineb iddynt, fel y bt 
Maidd gennyf i feddwl am bechu byth o hyn allan yn erbynh 
Nuw am Hiachawdwr, yr hwn a dy walltodd ei werthfawrocci 
wacd ac a roes ei einioes droſom ni. Cynhyſgaedda fi a llawi 
twiiad diyſgog o ufuddhau yn hollaw] iti a chadarnha fi yn y 
unrhvw Par imi yn waſtad gofio y ſanctaidd adduned a wl | 
ethym i yn fy medydd, ac am gwahoddir yrawron drwy d 
anfeidrol drugaredd di iw hadnewvddu yn y Sacrament Sand: 
eiddiol yma ; nertha fi ſeily ath Ris modd y gallwyf gwpiha 
ammodeu'r unrhyw. A chaniatta i ddirfawr gariad anrhaethadwif 
fy Iachawdwr bendigedig yn marw troſoh bechadur truan 
Gran hyſprydolaethu am hannog i fod mewn cariad perffaith ' 
phob dyn, fy ngelynion gyſtal am eyfeillion. Cyflawna Argiwyd 
ty hull eirchion am herfynion hyn. Par imi fed yn was fyddio! 
i tiyny byd hn, a dwg fi ith Ogoniant yn y byd i i ddyfod 
drwy aneirif annher ſynedig haeddedigacthau dy anwyl F b Je 
Griſt cin Harglwydd an hunig Iachaw dwr. Amen. 


p Lag n 
= 4 


* "Ws, r 


1. 


( 87 ) 


vr unchyw weddi yma a ellir ei harfer ar ddiwrnod 

a fynnir or wythnos o flaen y Cymmun, neu'r 
amter y miniſtrir y Cymmun, os bydd yr amſer 
yn caniattau hynny tra bo eraill yn cymmuno. 


4. So ST M2. ol, 3 * 
a 


Y pryd y boch yn eich gymbnoyſo eich human 1 ddertyn 
y Sacrament geeeddiwveh yn oflyngeaig yn y midd 
ma. 


FFP 


ith Frordd Sarclaidd, meer lle ijaf yno yn rty ddd imi; euttr 


yr un Dino ydiuyt ti, r han a bian o nalin iaeth a phriodeldeb drugar- 
bau yn waſtad a maddeu, ac wit lub amſer yn barod i dgſturio wrth 
y. ſawl a gyffeſſant eu pechodeu ac fn wir edifeiriol am danyut. Par 

d gennyf, O Dany galam diryiliog gyſtuddietlig, ac nd madden fy 
mhechodeu, a dyro th Hd, im henaid, fel y byddivyf gymeradiby yn dy 
olaug di, drwy haeddedigactheu Jeſi Grift dy amtojl Fab, anfeidril 
gariad pd un yn marw dres bech-don dynol-rpw, yr ydwif yrawron yn 
myned iw ga. O Argiwydd engljꝛv or N. O Diarnw Hyad dru- 
08 garog wwrth dy was, a heipa fi feliy i Ho rhagliat, fel y Sgrifenner 
„Auto i yn !1fr bywyd trag itil er mwyn dy dingareddau, gan 
nn iti y bo 'r moliant ar gogontant byth heb drange na gorphen. 
Amen. | 


O Dduw ſanfeddiaf a thrugaroccaf,, nid *wy fi deiltung i ddyf,d 


e 


— * 
mm RTk on 


8 


1 () Fendigediccaf Fab Dino 'r hwn yn nyddieu dy gnated a wahce 

| ddaift attat tt y ſawl cedd flinderog a littyileg gan orthr wm 
ib eu pechodeu, gan addaw yr eſnmwythei ti arnynt, ac wyt yrawron 
* rafuſaf yn eiriol gida'th Did, mewn Grgoniant, am ſaddeuant on 
| pechodeu drwy anfeidrol werthſawrhydi hoeddedigaetben dy Argeu a'th 
S ddrcddefaint, dull fd un a cjodir ger ei on Ef: O na anfon monef 
ymaith mewn eifieu oddirorih y Sacrament Santtaidd, a ordeiniwyd 
gennytt1 er co} adwriaeth am dy Augen a'th ddioddefaint. Eithr peed 
im hull glefydon Dprdydol gacl eu hiachau yn», am pechodeu, y fawl 
Jy lawer ac aml,eu maddeu, am henaid am Corph en puro au glanhar. 
Preſfowylia di O Arglwydd, ynsfi dry dy Yſpryd Glan, fel y bydatujf 
bjth yn ddiwahanedig wedi fy uno gjda thi, drwy Had a chariad a 
Sanctaidd ufudd-d:d Amen. 


Sandteiddiolaf a bendigediccaf Vprjd Glan, bid gi gemijt 
ganiatiau im dy Gymmorth, fel y cyfiatunuyf yn iawn @ 
vi F 4 djladwy 


(38) 


ladtuy y Sanfaidd Dayledſwydd yma r wyf arno. O anadla in 


henaid y fath Sartaidd fedaylieu a deiſyfiadeu ac am guwnelo m 


gwmnmwys i dderbjn yn deilaung fendigedig Gorph a Gwaed 5 
Amnvy af Brymwr, Deffro ynof fywiol edifeirwch, ychwanega 11 


IST 


th 
.. . 
A 


. , 
1 


— 
. 
a 


5 * * gs - b 


wir Hdd a chynneu neu ennjn yn fy nghalon gariad pe, faith, diolch- 7 


207:0ch diffuant a Duwioldeb defofionol. Cyflawna fi O Arghuydl p 
ah Yaſau nefol yma, ac ſell y gwnd fi yn weddus i gyfrannu o 
G gonniant hwnunw à ddatguddir rhagllaw yn y hd a ddaw. Amen i 


Amen. 


Ar ol Gweddi y gyſſegriad dywedwch. 


2 Orphenned yn ol y peth a orch'mynnaiſt, yr wyf yn credu, iſ 
IF 


- 


mai yma y mae 'r peth y mae fy Enaid 'n hiraethu an 
dano, ſef Jachawdwr Croeſhoeliedig yn ei gynhyrchu ei huna 
i bechaduriaid truain edifeiriol. O caniatta fel im caffer oi 


nifer hynny, ac yna mi zllaf föd yn ddiogel oi Gorph ai Wael 
Ef, a phob donieu eraill oi ddioddefaint Ef. 
Os byddwch yn rhag-weled na bydd ond ychydig amſer ardl y 


cyſſegriad, cyn y deloch i dderbyn eich hunan, yna adroddwch i 


ddim, ond yn unig, gyda cymmaint defoſiwn ac a fo poſhbl y 
weddi o flaen y Cylſceriad, gan ddywedyd. 

Nid ydwy fi yn rhyfygu dyfod ith fwrdd di yma, Drugaroy 
Arglwydd gan ymddiried yn fy nghyfiawnder fy hun, eithi yn 
dy aml ath ddirfawrdrugareddau di, nid ydwy fi deilwng gymaint 


ac i gaſglu 'r briwſion dan dy Fwrdd di. Eithr tydi yw 'r uM 


R 
5 2 


Arglwydd 'r hwn a biau yn waſtad ee Caniatta imi gan 


hvnny Arglwydd Graſol, felly fwytta 
Jeſu Griſt ac yſed ei Waed Et, fel y gwneler ſy 


nawd dy erg © Fab ; 2 
ghorpi We 


echadurus yn lan trwy ei Gorph Ef, ac fel y trigwyf byth ynddo $ 


f, ac yntef yno finneu. 


Os bydd gennych fwy o amſer, cyn y cymunoch fel y dig- 


wydd mewn Plwyfydd mawr, lle bo nifer y cymmunolion yn 


fawr hefyd, yna heblaw y Weddi ragddywededig, trowch yi 


eich Lyfr gweddi cyffredin, at hanes dioddefaint Criſt (fel y mae 
iw weled yn yr Efengyl ofodedig ar ddydd gwener y croglith, 


neu Efengyl unrhyw ddiwrnod arall yn wythnos y dioddefaint, W 
ſef yr wythnos o flaen y Paſz) darllenwch ef yn ddefoſionol droſto, W 
a myfyriwch yn ddwys arno. Chwi ellwch goffa i chwi eich 
hunan y beieu enwedigol y buoch euog o honynt neu yr ya Il 
fwya tueddo] iddynt, a gwnewch lawn-fwriadau difrifol yn. eu 


herbyn yr amſer i ddyfod. Neu 


689) 


Neu chwi ellwch orchymyn i Drugarog nodded y Goruchaf 
Dduw eich Rieni, eich ry eich Gyfeillion ach Gymw- 
ynaſwyr, ie ar holl fyd.—Cyn derbyn y bara dywedwch. 
O Fendigedig Arglwydd Jeſu, r hwn a ddywedaiſt, yr hwn 

a fwyttao fy ngnawd i ac yfo fy ngwaed i, ſydd ganddo fywyd 
trag'wyddol ; Wele waſanaethwr 'r Arglwydd bydded imi yn 6l 
dy Air. | 

” Wrih dderbyn y bara, na ail adroddwch y geirieu ar ol y 
 Gweinidog, eithr cluſt-ymwrandewch yn ddyfal ac yn ddifrifol 

ir pcth ddywetto Efe wrthych ; A phan adroddir ganddo Ef, y 
ragorol Weddi honno. Corph ein Harglwydd Jeſu, a roddwyd 
troſoti a gadwo dy Gorph ath Enaid i fywyd tragwyddol, dywed, 
Amen, yn ddiſtaw o ewyllys dy galon. 


A phan ddyweid Ef, y geirieu eraill, Cymmer a bwytta 


hwn er cof farw o Griſt droſot ti, cymmer y bara yn weddus oi 
law Ef a bwytta.—Ar öl derbyn y bara, dywed yn araf deg 
wrthyt dy hun, Gogonaint ir Tad ac ir Mab ac ir Yſpryd Glan; 
Megis yr oedd yn dechreu, y mae yrawrhon, ac y bydd yn oes 
Oeſoedd. Amen. 
: O oen Duw yr hwh wyt yn dileu pechodeu 'r byd caniatta 
imi dv Dangnefedd. O oen Duw yr hwn wyt yn dileu pechoeu 
r byd trugarha wrthyf. 


Cyn derbyn y Gwppan dywed ; 


0 Fendigedig Arglwydd Jeſu, poed ith waed ti buro fy 
nghydwybod oddiwrth weithredoedd meirwon ith waſanaethu 
di y Duw byw. 


O Arglwydd os mynni ti elli fy nglinhau 1. 
O cyttwrdd fi, a dywed, mynnaf, glanhaer di. 


Wrth dderbyn y gwppan, gwna yr un m6dd ac wrth dderb;n 
y bara, pan ddywed 'r Offeiriad, Gene ein Harglwydd Jeſu 
Grift yr hwn a dywalltwyd troſot ti a gadwo dy Gorph ath 
Enaid i fywyd trag'wyddol, dywed titheu yn ddiſtaw ac © 
ddifrif dy galon, Amen. 

A phan ddywetto 'r geirieu hynny, Yf hw er cof dywallt 
Gwaed Criſt droſot ti a bydd ddiolchgar, Cymmer y Gwppan ac 
Vf yn bur gymhedrol. Ar 


—_ 
. 
8 
— 


( 90 ) 


Ar öl derbyn 8 Gwppan dywed yn araf wrthyt dy, hun, 
Teilung yw'r Oen yr hwn a laddwyd, i dderbyn Gallu a 
Chyſoeth a Doethineb a Chadernid ac Anrhydedd a Gogoniant 
a Bendith. 

Am hynny, Bendith ar Gogoniant ar Gallu a fyddo ir hwn 
fn eiſtedd ar yr Orſeddfainge ac ir Oen yn Oes Oeſoedd. 

Tyngais, ac yr wyf yn ſicer amcanu gadw dy union farne- 
digaetheu. 


Cynnal fy ngherddediad yn dy lwybreu fel na 
lithro fy nhraed. 


Ar ol diweddu yr cwbl, dywed, 


Y Enaid bendithia di 'r Argluydd; a chwbl fydd yn:sf ei Enu 

Sanctaidd Ef. Fy Enaid bendithia yr Arghwydd ac na anghsfia 

ei Holl ddonieu Ef: Yr hwn ſy'n maddeu dy hill Autuireddau; yr 

on fjdd yn tachau dy Höll leſgedd ; yr Hun ſy'n gwared dy fywyd o 

Daeftryw, yr hwn ſydd yn dy goron a thrugaredd a thoſturi, yr hwn 

n diwallu dy Enau a datom. H Enaid mola di yr Arglwyad 
ATolwch yr Arghuydd Amen, Amen. 


Gweddi iw harfer ar 6] derben y Cymmun ; naill 
ai yn yr Eglwys tra bo eraill yn cymmuno os 
bydd 'r amſer yn caniattau ; neu ryw bryd or 


diwrnod hwnnw pan ddychweljch di adref ith 
ty. | 


Ollalluag Dduw, Ffjnhon yr ball Davethineb, eddiwrth yr 
hun y mae ib rhoddiad datonus a phoh rhodd ber faith yt 
diſein, ac ir hun y mae pib Anrhydedd Moliant a Gogoniant yt 
ddledus, o wreſuccaf ſerchiadeu calon ddiolchgar yr y chwennychwn 

fendithio dy Ogoncddus Enw am yr anfeidrel drugaredd a ganiatteiſt 
ti 1th was y djdd heddjw, writh 1 yn wiw gennjt fy ng ynnwys i fid 

zn gyfrannog o fendigedig Gorph a Gwaed Criſt dy anwy! Fab, yn y 
Sacrainent Sanfiaidd ; ac wrth hynny yn ſiccrhau imi o newydd haw! 
gn y Farwolacth werthfawr hanno, yn geffadwriaeth am ba un yr er- 
deiiwyd y Sacrament hun, O pa beth a dalaf iti, fy Nuw am 

| Jachatediur 


"2 
ik 
Fs — 
N 
2 
1 
\ 
* 
— 
ne 
J 
8 
* 
WW 
7 
« = 
\ 
1 
* 2 
1 
*. 
"> 
1 
A 
* 
E 4 
- 
- 


764 


J ² A 


(91) 


tachawdwr am y fath dra ry \feddol gariad a ddangoſaiſt imi bechadur 
wuan ; O bydded dy gar wad hun yn rhwymedigaeth anhebcorol a 
th yd arna fi i th garu ath ufuddhau di yn waſtad. A chan 
a diichon imi wrneuthur un weithred dda heboti, caniattd i ' raſuſol 
Gy iy mmorth dy Hy jd Glan fod Gd mi yn waſtad im cynnorthwyo 1 
2v/iawnt y Santtaidd Gyfammod hun a adrewyddats ac a gadarnhets 1 
heddjuw mor ddifrifcl ac uchel-barchus ger dy fron, wrth dy Fwrdd 
San&aidd. Fel y byddwyf byw rhagllaw, megis un o waredigion yr 
Arghuydd mewn furdeh, Sanfeiddre roy ac Uniondeb ger dy fron di, 
er anrhydedd a Gogoniant ith Enw ac er tra giuyddol Jachawdwriaeth 
im h:naid fy hun yn njdd yr Argiuydd Feſu. Gyda Ht happujruwydd 


Hy hunan yr wyf yn ddif ifol yn deiſyf Happuſrwyad i Hell Ddynol- 


yt. 

: O Dduw pob diddanwch a Todd y trugarediau bydd raſol wrth 
bib flat a Gradd o ddyni;n, fy nghera: 45 fy ngbyfeillion, ie fy neglyn- 
ion hefyd ; taſturia Arghuydd wrth y jawl fydd etto yn nhywyllwch 
eyfeiliorni ac anwybidaeth ac wrth y ſawl ſyn mwynhau dijgiair 
oleun dy Efengyl Sanctaidd, cymmer 7 ugaredd ar y rhat ſydd mewn 
hawaaſyd ac ar y rhai fy mewn adfyd a chyfyngder „ wrth y ſawl jy 


ada ac wrth y Jawl fy ddrivg. O Ddww gwnd erm 6ll, beth bynnag 


a wydd;t ti nd nnvya angenrheidiol er ein llis ni, a divg ni yn 
ddiangel drwy brefedigarthen, peryglon a thruent y bywyd hwn ; fel 
or diwedd y delom 1th Nef Deyrna:, ymha le gydag Angelion ac F 52 
angelion, y gallom ganu mawl a Flalelujab ir Tad ar Mab ar Yipryd 
Glan byth ac yu oes Oefoedd. Caniattd hyn e Raſuſaſ Argio dd 
Dauw er cariad ar dy un Mab Feſu Grijt. Amen. 


—— — 


— — —— — — — 2 — 
— — 


* 
— — Z * . 
E 
4 


- 
* 
* 
» 
1 
4s Ot OO — 633 —_— 2 
- —  — ns at | a... 4 gay mote Ty 3 * Rag AIP. 5 — — p 4 a * — - 
_— S CD TE els, — ———— —.ẽƷ EE i 
P — a — — A . | - 
<a. — er ear — tr >< a 


—_— = 


YR II RANN 


Annogaetheu difrifol 


I. I gadw yn Sanctaidd a chrefyddol ddydd yr 
Arglwydd. 


II. I fynych gymuno, a bòôd yn ofalus i gwplhau 
ein 2 crefyddol. 


III. I ymddwyn gyda pharchedig ofn, yn ddefoſio- 
nol, yn gymmwys a gweddus'n Nhy Dduw, 
{ef yr Eglwys. | 


: TV. I arfer Enw Duw gyda pharch yn ein hym⸗ 
; ddiddanion cyffredin. 


V. Cyngor yn erbyn y pechod o Feddwdod. 
VI. Yn erbyn dywedyd celwydd. 


VII. I ymarfer y mawr Ddledſwydd o weddio. 
: mewn Teuluoedd mewn dull amriw Lythyreu 
oddiwrth Weinidog o Eglwys Loegr at ei 
Blwyfolion. | 


At y rhain yr anghwanegwyd Gweddieu iw harfer mewn 
Teuluoedd ac i ddynion neillduol ar eu pennau eu hunain 
gydag Hymnau a Charolau Duwiol o waith Mr, Etis 
Wynne, o Laſynys, 


| In 


; a * —_— 


2 


— 


Yr wi yn attolwg i chwi Frodyr, goddefwch air y 
yngor, Heb, xili. 2. 


. 
0 — 


2 — 8 
E 5 _ —— x 
— — : N 0 a — 
r e e One an my 
= — — - — - - 
 & @ 4 2. Ko ..oa- * 5 * 
— —̃ -N 


— an © 4 a 
* 8 . x . * — * * 
p — a £ * * 
* * 
— 


= Abe. << —_ 


3 — 


+a- * 
——  ———— ———————— — — * 


— — „%). — —— ww... ® 


— — 
—— 


— - 
2 & * Y _ 
2 — —ä— —̊-—t—̃ — — — . — 
8 
— — — * = 


— — - 


= — ws. - 


- - — . 
3. ——ůr*ðiàͤ . are 9,” vn - 3 1 1 LACY] 
- CY 


— — = 
a. — 
— PIES — — 


_ „ 
11. 4 74 1 


wy 
a” 
- », 


— — CO — ——— 7˙ͥ“wu.M:]!Rbö§m%“ A m— — 


eG G 8580 
At y Darllennydd. 


T thybiodd yr Awdwr ddim llai na chymery 49 


'r Annogaetheu ar Cynghorion ſy'n can hn; Fel megi 
y dylei Plhyſygeovr yn amſer haint, Pla echryſiawn neu 
Glefyd arfer pob moddion fel na than ymbbllacb, 
felly nid llai dylid pob gunr Gro) 7 n enwedig yn 

y fath amſer o ddl far balogrecvd ME dyno 
ar fath anfad dd: rwihdd-dra 0 dar -yg1ont ſydd Jn 
ein plith, rwy/tro Hd cithaf ei allu eu cynnydd au 
enghwanegiad ymbellach, fel na bo yn achos o anrhaitl 

a deltryw prob yn gyffredinol gyſtal à thrueni 4 
—_— gaeth p8b un neiliducl, : 

Os gona hyn o gynghorion mewn midd yn y by 
annog fobl i fucheddu a gawneuthur yn gyfattebol iu 

Proffs Sanctaidd, hwy attcbant yr unig bh o fror- 
zadodd yr Awdwr Kae ; ac ni phriſia ond 


yehydig. am y pitheu a ddyweid halogedig Dadadleu- 


109 5 byd hun id erbyu, 

Y mae'r Awdwr yn dymuned un pith ar y Darllen- 
nydd, na darllenno mor Annogaetheu byn yn ddi- 
al, vſgafala ac eſgeulus, and ei dwys yſtyried mids 
y gallo eu Pargra = yn ddyfn ar ei galon. 

Ac os wrth byn o fodd y derbyn Ef faint yn } 
byd 0 leſhad ddowrthyu 6k E erfyn arno roddi yr. 
Gegoniant i Dduw, a chlodfori ei Enw mawr Sanci- 


aidd Ef, am iddo Ef wneuthur Awdwr y dalennai 


ſy'n canhn, yn Offeryn id annog ef i Ddaioni. 
If 


Ef yn eſceuſodol am red: allan ac argrettu i 


( 94 ) 
SEDS0889 906696 


: 


Annogaeth ddifrifol & ' gadw yn grefyddol a 
Sanctaidd Ddydd yr Arglwydd. 


Fy Anwyl gariadus Frodyr. 


E orch'mynnir ini yn groew ofod or neilldu un diwrnod © 

Saith i addoli a gwaſanaethu 'n grefyddol ein Duw ; ac 
os cadwn ni y dydd hw fel y dylem yn gydwybodus, ni wna 
lai na dirfawr chwanegu at ein Happusrwydd Yſprydol. Y 
ſerthfed dydd y gedwid gan yr Iuddewon er coffadwriaeth 1 
Dduw orphwys oddiwrth waith y Creadigaeth, ar 6] iddo Ef 
orphen ei waith mewn chwe diwrnod, Fe orphwyfodd ar y 
Seithfed dydd ac ai bendithiodd ac ai ſancteiddiodd Ef: ond 
gwedi hyn ar öl tra ryfeddo! Gnawdoliaeth Mab Duw, er Pryn- 
nedigaeth Dyn, pan adgyfododd Efe o feirw ar y dydd cyntaf or 
wythnos, ac wrth hynny Fe orfoleddodd dros bechod ar bedd, 
nid heb reſwm da ac achos gyfreithlawn y darfu ir Prif-Griſt'- 
nogion neillduo yr dydd hwn, ar ba ddiwrnod y gorphenwyd 
y Fendith fwya oedd boſſibl i Ddynol Ryw fwynhau, ie meddaf 
nid rhyfedd iddynt ofod or neilldu y dydd hwn, ſef y dydd cyntaf 
or wythnos, i ddwyn ar gof iddynt ddirfawr Gariad eu Prynnwe 
Bendigedig ar aneirif ddonieu daionus ar rhagorfreintieu ſy'n 
deilliaw oddiwrth ei Ing Ef ai chwys gwaedlyd, ei Grog ai 
ddioddefaint, ei Werthfawr Angeu ai Gladdedigaeth ac oddiwrth 


ei Anrhydeddus Gyfodiad oddiwrth y Meirw. 


Ar y dy dd hwn yr ymgynnullodd yr Apoſtolion ar Diſgyblion 
ynghyd, mae hyn yn ddigon o ſail neu warant ir Eglwys ymhob 
des or byd arfer yr un diwrnod; am hynny ynte, yn ol eu 
Eſampl grefyddol hwy yr wyf yn erfyn yn daer arnoch gadw yn 
Sanctaidd y dydd hwn, er bôd arfer Nawer yſywaeth yn ein plith 
ir gyrthwyneb. Ac fel y galloch gwplhau eich dledſwydd yn 
ttyn yn well, mi fyddaf gan hyfed a golod o'ch blaen ſumm eich 
dyledſwydd, fel y mae'n perthyn i chwi gadw y dydd hwn, 

Os mynnwch gadw yn Sanctaidd Dydd yr Arglwydd, ni 
edylech chwi wneuthur dim gwaith ar y dydd hwn, dodi —_— 

CIC 


2 ů — — — —— 


mt Adil. A dtd 2 


— >” 4 


9 9 * 
RY OC ²˙ U CT — IS” 
—— — 428. 20 
5 


— 


— 


” Y —— ” — 
©” — — „„ 25 
_ _ — — 


. 


La 
444 
* , 


* > « 


(96) 


eich gorchwylion bydol, a rhoi i Dduw gyflawn feddiant o'ch 
galonneu a gochel pòb peth a dynn ymaith eich meddylieu oddiar 
ei waſanaeth Ef, ac a wni ſefydlu Eich galonneu ar bethey 
daiarol ; nid i roddi eſgus ini ſegura yr ordeiniwyd dydd yr 
Arglwydd, ond fel y newidid ein trafterthion bydol am Orch- 
wylion Nefol. Ac yn wir oni . e chwi yr Orphwys- 


tra yma, yr ydych yn torri 'r Gorchymyn gyſtal a phed faech 
heb orphwys oddiwrth eich llafur ar y dydd hwn, Þ, pryd 
caniatteir i chwi chwe diwrnod i wneuthur hynny. Ni dayleck 
chwi gadw *r Sabba'th fel 'r Iuddewon, ſef ymarbed yn unig 2 
Yak + cddiwrth eich llafur beunyddiol ac eſgeuluſoi wneuthur 

f yn fodd och Sancteiddiad. ae ini ormod © achos 1 ofni 
yiyw'eth fod yn rhy gyffredin gan lawer 2 ein plith yr awron 
* Dydd yr Arglwydd, ſef y dydd a gyſſegrwyd iw waſanaeth 

f, ddim amgen na dydd i orphwys oddiwrth lafur, yn tybied 
os ymgadwant hwy oddiwrth ev gorchwylion bydol, iddynt 
hwy ei gadw ef 'n grefyddol tei y dylent; a ph'eth ſy waeth mae 
llawer yn treulio y rhann gyſſegredig yma o'u hamſer mewn 
cyfeddach a Gloddeſt, Glythineb a Meddwdod, mewn pob 
oferedd a choeg ddigrifwch ? Eraill i ddibennu rhyw waith a 
adawſant heb ei orphen ar hyd yr Wythnos. Ond yw hyn yn 
eglur ddigon, eu bod hwy yn goſod y byd o flaen Duw ? Yn 
priſio eu helw bydol yn fwy na'u budd tragywyddol ? Anfeidrol 
fiolineb ! ini ddifrodi 'r Amſer y dylem dreulio yngwaſanaeth 
Duw, i ddilyn gwagedd a gorthrymder Yſpryd, rhai ydynt 
ddiball ffrwytheu hoffder i betheu 'r byd hwn. Af Miolchgarwch 
mawr droſben ! i Dduw oi ddaionus drugaredd ganiattau chwe 
diwrnod ymhGb wythnos ini wneuthur ein Gorchwylion, int 
dybied yn ormod dreulio un diwrnod er Iles ein Eneidieu anfar- 
wol ac er Gogoniant i Dduw. | | 


Er bod yn ddyledus arnom orphwys oddiwrth ein trafferthion 


| bydol, etto ni waherddir ini wneuthur gweithredoedd o Garaid 


ac anghenrhaid ; or fath gyntaf yw 'r gwaith Anghenrhaid o 
wneuthur darbodaeth er cynhaliaeth i'n cyrph, a chymeryd gofal 
dyladwy am 'r Anifeiliaid hynny ſy'n fuddiol i ni oddiwrth eu 
Ilafur, ni allwn fod yn Siccr o hyn : am na ddarfu i'n Bendigedig 
Iachawdwr ddim bwrw bai ar y Phariſeaid pan ofynnodd Efe 


iddynt, Aſſyn neu Ych pa un o honoch a ſjrth i bwll ac yn 


ebrwydd nis tynn ef allan ar y dydd Sabbath. Oddi yma y mae 
Efe 'n cymeryd achlyſur yn öl ei gynnefin Arfer, i ddangos 
anghenrhaid 


8 - HOGS - OE WP OT IT. To. y WT So. 


n 

d 

0 
al 
u 
8 
fe 
fn 
for 
JS 
0 


(97) 


anghenrhaid Gweithredoedd o Gariad, y cyfryw ydy pob gwei- 
thred fy'n cyfeirio er Ilès a daioni i'n brodyr, ar cyfryw wel- 
thredoedd a orch'mynnir yn Eſampl ein Jachwdwr bendigedig, 

an iachaodd Efe un a chanddo law wedi gwywo ar y Sabbath, 
Nid 6es dim ſy, ficcrach, mai diwallu eiſieu ein brodyr tlodion, 
p'run bynnag ai wrth dywallt olew peraidd iw harchollion, neu 
roddi iddynt yn Syber o'n hamlder, ydyw 'r peth goreu 1 wneu- 
thur ein gweddieu yn gymeradwy ger bron Duw ein Tad Nefol. 
Hyn a wnaeth i Dduw wrando gweddieu Cornelius, a myned 
o honynt mewn coffa ger ei fron Ef, megis Arwydd oi Garaid 
tuagatto. Ond i galyn ymhellach ar y teſtyn yma. Os myn- 
nech gadw dydd 'r Arglwydd yn Sanctaidd, rhaid i chwi ei 
dreulio ef mewn defoſiwn a duwiol ſwyddeu ; rhaid i chwi 


gyrchu yn waſtadol iw gyhoedd Addoliant ai Waſanaeth Ef yn 


y Gynnulleidfa, gan fod yn Siccr ddigon yn credu hyn, na 
thyccia un eſgus yn y byd lai na bod yn amhoſibl i chwi ddyfod 


yno neu i weithredoedd o Gariad ac anghenrhaid eich attal rha 


dyfod, ddifeio eich Eſgeuluſtra yn hyn o fatter, pan ddel y 
Dydd cyfrif mawr ac ofnadwy ; y pryd hyany y gefynnir yn 
ddiammeu 1 chwi pa ſawl cyfleuſtra fendigedig o waſanaethu ac 
addoli eich Greawdwr a ddarfu i chwi eſgeuluſo a cham dreulio, 
a phan ich bernir fe ch holir yn fanwl p'am y buoch abſennol or 
Gynnulleidfa yn y Deml Sanctaidd, ac y Cyſſegryſbeiliaſoch 
eich Duw or Anrhydedd ddledus iw Enw Sanctaidd Ef. V 
pryd hynny y crynna ac y dychrynna yn ddirfawr pob gwir- 
fodd Droſeddwr y Gorchymyn hwn, ac fe gura ei linieu naill 
wrth y llall fel Belſhazzar, yna y melldithia fe, pan fo yn rhy 
hwyr yr Awr y twyll-hudwyd ef oddiwrth ei Ddledſwydd, ai 


s £ydwybod ai dwys-biga Ef am ei,ynfydrwydd ai wallgof. Gan 


hynny, fel yr ydych 'n priſio eich Eneidieu anfarwol, fel yr ych 


| yndeiſyfu bodyn gyfrannogion o wynfyd anherfynol ac: yn ddi- 


lynol fel yr ewyllyſiech ochelyd Gwae a Thrueni trag'wyddol 
cyrchwch yn waſtadol i Waſanacth cyhoedd yr Eglwys ar 
Ddydd yr Arglwydd, onide pa beth a ellwch chwi ddiſgwil, ond 
digofaint Dow Brenin Mawr Net a Daiar i*ch erbyn, yr hun 
(yn yr Efengyl) a ddigiodd yn aruthr wrth y fawl a wrthodafſant 
ddyfod ir Swpper a barottoiſai Efe iddynt, a hwytheu wedi cael 
eu gwahodd mor raſuſol ganddo. 

Yr Efnuch o Ethiopia r hwn oedd wr galluog iawn, ac mewn 
Awdurdod mawr dan y Frenhines Candace, a dybiodd ei fo4 


yn rhwymedig i gymeryd taith fawr i Jeruſalem i addoli Duw ; 


nid 


10 


(98) 


nid oedd lai crefyddol er maint oedd ei fawredd, ac ni thybiodd Þ 
fod pellder y fann lle 'r oedd 'n byw oddiwrth Jerufalem 'n ddi- Þ 
gon iw eſcuſodi ef rhag ymddangos yno ei hun; Ac ni ellwn 


ddarllen y m6dd y Ilwyddodd ei Zel fendigedig Ef yn ei 
droedigaeth ir wir Pl 
neſſaodd atto ac a lynodd wrth ei 


dd: Philip drwy yſbyſſol ordinhad Duw a | 
, 0 Gerbrd Ef ac Efe ai haddy- 


WAY Mb + $5. ** 
N EO” . 
> G - r * _—_. 
r — 1 


ſgodd n athrawiaeth yr Efengyl ac ai bedyddiodd. Mor ddir- W 
fawr y gwobrwyd Zel L gwr galluog yma am anrhydedd a 


Gogoniant Duw. Y 
Hwyrtryd difrifol, yn ddefoſionol, i addoli y Creawdwr, am 


wr hwn a ddaeth yn ddiddad] gyda Wt 


hynny mae'n reſymmol ini dybied na fynnai fe ddangos yr 2 


Arwydd lleiaf o eſgeuluſtra oi ddledſwydd, a phed faſe hynny 


yn bod, ni chawſei ddim een ffafr gan Dduw ac anfon We 


St. Philip 'n bwrpaſol iw fedyddio ai droi ir ffydd. 
Os mynnwn, yn Ail, gadw 'n Sanctaidd y dydd Sabbath 


Thaid ini nid yn unig 'n gyfa-waſtad gyrchu i gyhoedd Addoliant Wi 


Duw yn y Ty, a elwir wrth et Enw Ef, {ef yr Eglwys, ond 


hefyd yn waſtadol ei waſanacthu Ef an duwiolſwyddeu neulltuol WF 
= yn ein teuluoedd. —Y mae y fath leſgrwydd a gwendid yn 4 


yn wrth natur, yn ddigon o achos iddo Ef erfyn yn daer am 
gymmorth Gras Duw, ni ddichon dyn o hono ei hun gwplhau 
un oi ddyledſwyddeu fel y dytei yn iawn ; ac wrth natur fe a 
harweinir gan ei wynieu ai drachwanteu, mae yn fwy tueddol 1 
ddrygioni na daioni, yn gymaint tra arhoſo yn y Stat lygredig 


yma, ni wna Gyfraith Dduw ond ychydig o ol ar ei galon Ef; 
mae hyn yn gyttunol ar peth a ddyweid yr Apoſtol, y djn an- 


manel nid jw yn derbyn y pitheu jydd o Hpryd Duw ; am hynny 
Yateu mae'n hollawl anghenrheidiol iddo Ef ſefyddlu ei galon 


7 ddiyſgog ar Dduw a gweddio yn ddygn am gymmorth ei 


an Yſipryd Ef, i gael nerth a gallu i gyflawni Ei ddledſwydd. 
Gweddi yw agoriad drws Trugaredd, Gweddi ſy'n attal bar- 
nedigaetheu Duw rhag ſyrthio ac ddynion, Gweddi a ryddhaodd 
gadwyneu haiaran, Gweddi a egorodd ffeneſtri r Nefoedd ac a 


dorodd farrau Angeu, Gweddi os cwptheir fel y dylid yn ddi- 


ammeu ennill Drugarredd a Nodded y Nef, os gweddiwn ar 
Dduw yn ddirgel, Fe a dal ini'n amlwg: Mae hyfforddiant 
Criſt ei hun yn y matter yma 'n deilwng eich Yſtyriaeth. 


Matt. vi. 5, 6. Pan weddiech na fydd fel y rhagrithwyr, canys M 
hwy a garant weddio yn ſefyll yn y Synagogeu ac 'n nghonglau W 


yr heolydd, yn wir meddaf i chwi maent yn derbyn eu gwobr. 
Ond tydi pan weddiech dos ith Stafell ac wedi cau dy ddrws 


gweddia i 


(99) 
veddia ar dy Dad yr hwn ſydd yn y dirgel, a'th Dad yr hwn 
Fn y dirgel 2 dal iti of ohio "Mae vr Dayledfwydd yma o 
weddio neu addoli Duw yn ddirgel fel 7 mae iw arfer bob dydd, 
felly yn fwy enwedig ar y dyddieu a oſodwyd or neilldu i waſa- 
naethu ac addoli Duw. Pa anniolchgarwch tra-mawr, mae 'r 
dyn hwnnw yn enog o hoho pan yw 'n treulio y dyddieu 
goſodedig hyn mewn oferedd a gwagedd, pryd y dylei weddio 
a moliannu Duw. Pa Eſgus eill Efe fyth roddi am ei eſgeuluſtra 
o'r ddyledſwydd hon. Calevch imi orchymmyn ich Ty bes 
ddoeth fwriad a duwiol ymroad Dafydd SanQtaidd, Myſi a 
waeddaf ar Dduw, a'r Arglwydd am hachub i. Hwyr a boreu 
a hanner dydd a gweddiaf a byddaf daer, ac Efe a glyw fy lle- 
ferydd. Ps. 55. 16, 17.— Os mynnech gadw 'n SanQaidd 
ddydd 'r Arglwydd ar öl cyflawni eich defoſiwneu a'ch duwiol 
= ſwyddeu cyhoeddus a neillduol, nid ellwch wneuthur well 
1 defnydd or rhann arall och amſer nag wrth ddarllen gair Duw 
fel y mae yn ſgrifennedig yn y Bibl, a myfyrio yn ddwys ac yn 
ddifrifol arno. Nid wy fi yn ammeu nad oes gan y rhan fwya 
o honoch y Bibl bob amſer yn eich Dai yn barod at eich dwylo. 
O] Yſtyriwch yn ddyfal y mawrlles y ennillwch chwi, ar pery- 
glon embydus a ellwch chwi eu gochel, wrth ddarllen 'n 
Eyſtyriol yr Vſgrythur lan neu 'r Bibl. Yma mae Cyfreithieu 
Duw *n Sgrifennedig, yn y Llyfr bendigaid hwn y cawn nt 
> {Wweled ar ba ene. y gellwn ni ennill Teyrnas Nef, ac y 
ſcawyn ein gwared oddiwrth Angeu trag' wyddol, yma y darllen- 
gnwn ni am yr holl ddledſwyddeu y dylem eu gwneuthur fel y 
bom ddedwydd yma ac yn y byd i ddyfod : Y Liffr hwn ſy'n 
dangos yr unig fodd hyffordd i ficcrhau ini gyflawn feddiant or 
Etifeddiaeth anllygredig honno y cyfryw ac mae p6b dyn rheſy- 
= ol yn awyddus lawn yn deifyfu ei chael ; y Sgrythur lan a'n 
tywys yn ddiogel ar hyd y ffordd ſy'n arwain i fywyd trag'wy- 
Adol, ac a'n gwared ni rhag pôb dichell ddyfeiſddrwg ein gely- 
nion i'n difuddio ni o'n gorfoledd ac a rwyſtra ein Happuſrwydd, 
wu a ddangoſant i ni y petheu a fydd yn achos o'n tramgwydd, 
Ar llwybrau embyd hynny ſy'n arwain i Ddeſtryw ; Yn vr 
E>2rythur y cawn weled megis mewn drych wrthuned a hagcred 
© beth ydy pob math ar bechod ac ar yr un amſer hawddgared a 
Plardded yw Rhinwedd a Duwioldeb. Yma cawn weled os 
ymerwn boen (a phwy ni chymerai boen i fod 'n happus, 2 
hynny 'n drag'wyddol) fel yr euogfernir coegrodres a gorwagedd 
byd anwir n, yma y gallwn weled chwanteu pechadurus y 
G 2 Cnawd 


we = 2. — . * Sx. 
4+ LY a S+ » _ w 
yy * N — — 
R " Y » * a . by 
- . .-. 


(100) 


Cnawd, yn union fel y maent, ſef yn hollaw] yn anaddas i bur. 
deb criſtianogol ac n Ilwyr anghyttunol i Athrawiaeth Jeſy 


Griſt Bendigedig. Ar air ni gawn weled yma fod nodau o 


Warth a Gwradwydd ar holl weithredoedd y Cythraul, fe 
ddangoſir yma ffordd y bywyd 'n ddigyſciliorni ac fe a'n harwei- 
nir 'n ddiogel i borthladd trag wyddel Orphwyſfa. Pwy gan 
hynn a fyddei mor lwyr-ynfyd ac eſgeuluſo darllen y Llji 
bendigaid hwn er Jachawdwriacth, er mawr ac anherfynd iſ 
ddiddanwch iw Enaid ? Bwriwn gan hynny y cynnygid i ddyn 
Stat amſerol ar r ammod hawdd o ddeall natur y *Sgrifennadey 
1y'n perthyn iddi ar moddion anghenrheidiol iw ficcrhau hi iddo 
ei hun; pwy un o honoch chwi meddaf na chymerai boen 2 


thrafterth i ennill yr unrhyw ac y dybiai y gallai efe dreulio 


gormod oi amſer modd y gallae ei mwynhau, ac os felly, ai nid 


oes ddim pris am yr Etifeddiaeth anllygredig a diddifiannedig 
ynghadw yn y Nefoedd i chwi ? Yn ola peth os mynnech yi 
effeithiol gadw dydd yr Arglwydd yn ſanctaidd, da y gwedda 
i chwi ddwyſtyfyrio ar y rhanneu hynny or *Sgrythur lan yn 
traethu am Graedigaeth y byd trwy anfeidrol allu Duwe 
Phrynnedigaeth y byd trwy ein Harglwydd Jeſu Griſt ei uni- 
ganedig anwyl Fab Ef? Y Sabbath Juddewig (fel y crybwyliais 
1 or blaen) a ordeiniwyd er coffadwriaeth o Greadigaeth y byd, 
ac er ir Eglwys Griſtnogol newid y diwrnod, etto yn ol pub 
tebygolrhwydd, ni amcanwyd ericed newid y diben yr ordein-WW 
wyd Ef ar y cyntaf, ond yn unig chwanegu at hynny goffad-Wi 
wriaeth or petheu a wnaeth Trag wyddo) Fab Duw er ein 
Hiachawdwriaeth.. Dyma er petheu y dylem 'n ddwys ac 
ddifrifol fyfyrio arnynt, Ddydd 'r Arglwydd ; chwi ddylecii 
yſtyried, mai Duw a greodd bub peth iy yn y Nef ar Ddaia, 
yn weledig ac anweledig, pa un bynnag ai Arglwyddiaetheu M 
Tywyſogaetheu, a Meddiannau, Nef y Nefoedd ai holl luoedii 
hwynt, y Ddaiar ar Mor ar hyn oll ſy ynddynt ; Mai Efe a 
Juniodd y Goleuni ac a gre'odd y Tywyllwch ; iddo Ef rod 
yr Haul yn Oleuni 1 oleuo liw dydd ar Lleuad ar Ser liw nos; 
iddo ordeinio yr holl betheu hyn i ddatgan a mynegi ei Anfeidro 
Ddoethineb, ei Allu, ai Ddaioni. Fel y dywed yr Apoſtaq 
Rhuf. 1. 20. Canys ei anweledig bctheu ef er creadigaeth 
byd, wrth eu hyſtyried yn y petheu a wnacd, a welir yn ame 
ſef ei drag'wyddol Allu ai Dduwdod. 

Jawn ddyledus yſtyriaeth or petheu hyn, a ddengys ini . 
eglur yr anhebcorr rwymedigacth yr ydym ni tanodd i Waſanae 


( 101) 


thu a gogoneddu ein Creawdwr ; yn enwedig cs yſtyriwn ni 
mai ynddo Ef yr ym yn byw, yn ſymmud ac yn bod, ni ellun 
lai na meddw] a thybied, mai peth or unionaf a chyhawnaf 
ydyw, ini ofod allan ei Ogonaint Ef yn waſtadol, oddiwrth ba 
un y derbynniaſom ein bywyd an hanfod, an hol] Gynheddſau 
naturiol a donieu Gras ; fel y dylem fyfyrio ar ei weithredoedd 
Ef o Greadigaeth, felly ni ddylem uwchlaw pob dim ddwys 
ymſynniad ei Anfeidro] Gariad ym Mhrynnedigaeth y byd trwy 
ein Harglwydd Jeſu Griſt : Mae 'r'Sgrythur yn hyſbyſu ini. 
Gal. iv. 4, Pan ddaeth cyflawnder y amſer i Dduw anfon ei 
Fab, wedi ei wneuthur o Wraig, wedi ei wneuthur tan y 


8 Ddeddf fel y derby nniem y Mabwyſtad. Actau ii. 23. Yr hun 
= wed ei roddi drwy derfynedig gyngor a rhagwybodaeth Duw, 


ir Juddewon ei gymeryd Ef a thrwy ddwylaw anwir ei groeſhoe- 


lo ai ladd, yr hun a gyfodes Duw; ie yr unrhyw Jeſu, (Joan 
xx. 9)—a dderchafodd Duw ai Ddeheulaw, yn Dywyſog ac 'n 
8 lachawdwr, i roddi Edifeirwch iw bobl a maddeuant pechodeu 
os 'yw rhyddhad oddiwrth Gaethiwed a rhwymeu amſero] yn 
achos o lawenydd rhaid i'n Prynnedigaeth oddiwrth feddiant 
Satan ac ymwared oddiwrth ei greulon drawſ-lywodraeth Ef ai 


"WW chwerwaf Gaethiwed, fod yn anfeidrol fwy achos o lawenydd a 
gorfoledd; na r'own gan hynny gyfiawn achos i eraill fwrw bai 


+ 


* 
Ri 


arnom ni, ar ol bud gennym ni unwaith iavin ymfynniad © 


g ddirfawr drugareddau Duw yn Ngreadigaeth a Phrynnedigacth 


in y byd er hynny ini eſgeuluſo i anrhydeddu ar y dy dg a olodwyd 


or neilldu ir perwyl hwnnw. 


Nid oes dim ſy ſiccrach nag ir Apoſtolion ar Criſt'nogion 


8 cyntaf gadw dydd 'r Arglwydd yn gaeth jawn, nid eill fod dim 
amheuaeth na byddei yn arferol ir Apoſtolion ymgynnull ar y 
Dydd hwn, oblegyd dyma 'r didd 'r vmgynnualiaſant pan 


SY 


g vmddangoſodd Ein Iachawdwr yn eu plith ; ar y dydd hwn y 


daeth yr Yſpryd Glan i lawr or Nef yn welcdig ac eiſteddodd ar 


bob un o honynt ; ie pan oedd Paul ar gymeryd ei gennad yn 


| yi 


We Nhroas ar y dydd cyntaf or wythnos fe ddywedir ir Diſgyblion 


ddyfod ynghyd. Ar unrhyw Apoſtol wrtn roi hyforddiant ir 
Corinthiaid am gyfrannu i gyfreidieu eu brodyr tlodion, mae yn 
erchi cadw yr arian a gafglwyd meyn Elufenau ar Ddydd 'r Ar- 
glwydd ; mae hyn yn dangos 'n eglur eu bod yn cynhal cu 
cymanſa grefyddol ar y dydd hwn. 

Fel yr oedd yr Apoſtolion eu hunain, fell} hefyd y Prif 
("til nogion oeddynt bur ofalus i gadw 'r dydd hwn yn gyta- 
= (3-3 waltad 


EF * 
— 


X = > 
_ — — —— „r ͤ%“tꝗců r — 
= - K 


— = — 
— _ 


r 


„ 
FF 


N 


— — — — - — 
— 
— 1 0 


— — — —— Cs 


— + 


— —— 2 - < 
- ren 


— 
a= .-- 


P —— CRP. TE. ee ain on 
— _m—_ a : 


| byddei i un dinaſydd f6d 


( 102 ) 


waſtad ; ie yn amſer erlidieu toſtaf hwy gyfrifant y dydd hwn 
megis diwrnod iw gadw gyda gorfoledd a llawenydd mawr er 
coftadwriaeth am Adgyfodiad Criſt ; ac mae 'n bur hyſbys, gan 
gynted y troes Conſtantinus r Ymerodr yn Griſtion, iddo Ef 
Orchymyn 'n gaeth i bawb 9gll gadw 'r dydd hwn + dduwiol 
barchus; ac fe orch'mynnwyd yn y Cyngor yn Iliberis, os 
yn abſennol ar Eglwys dri Sul ; y 
bwrid ef allan o gymundeb yr Eglwys; ac ni chynhwyſid 
chwaith y pryd bynny ddim ymgyfarfodydd neilltuol, dim cyn- 
Hulleidfa, ond y ſawl a wnant ymgyfarfodd yn gyhoedd yn yr 
Eglwys ; a hyn ſy'n dangos gyda 'r pha dduwiol Ze) y cedwid 
y dydd hwn gan y Prif Griſt nogion. Eu harfer grefyddol hwy 
a ddylei fod 'n Efampl i ninneu wneuthur yr un modd gan ein 
bod yn addef ac 'n proffeſſu yr un ffydd, a chennym ni 'r un 

obaith am Ogoniant y byd i ddyfod ac oedd ganddynt hwy, 
Bydded gennym ni, gan hynny, Frodyr, barch mawr yn ein 
caionneu i dduwiol ſwyddeu y dydd Sanctaidd cyſſegredig hw, 
a bydded diogel gennym, fel y cadwom 'n Sanctaidd y dydd 
hwn, neu fel yn ddiofal yr eſgeuluſwn ni ef, mai yn ol hyn, y 
byddwn happus neu druenus dros byth, pan gadwom ni y dydd 
Sabbath fe] y dylem mewn duwiol goffadwriaeth o anfeidrol 
drugareddau ar. i ddynion yr ym ni yn ei wneuthur yn ernes 
or gorphwyſtra hwnnw, yr hwn a gyflawna ein Happuſrwydd 
olaf ni yn y Nef. Ac wrth ei ddiyſtyru ai gam dreulio yr ym 
'n gwneuthur ein hunain yn ddaroſtyngedig ir coſpedigaeth a 
gyhoeddodd Duw 'n erbyn y ſaw] a droſeddant ei dduwiol 
Gyfreithieu ef ac 'n wir i Drueni trag'wyddol, yr hwn a fydd 
cytrann a Stat ddiweddaf y rhai anufudd. 


Yr ydwyf eich garediccaf | 
Waſanaethwr. 


Seb 
Se 
HOODS 


+ 
is 
3 


| 
| 
5 
: 


. N N l cho aa i e 
r | 


(103) 


Fee d SEE OH EE 
II 


Annogaeth difrifol i fynych-gymuno a chyflawni 
yn ofalus ein Addunedau crefyddol. 


8 Fy Anwyl garaidus Fredyr. 
MI bon amlwg oddiwrth eirieu Ordinhad y Sacrament, fod 


VAI pob Criſtion dan anhebcor rwymedigaeth i gyfrannu o 
fendigedig Gorph a Gwaed Criſt, ie mae 'n anhawdd iawn ty- 
bied y gellid boſſibl roi eglurach hyſpyſrwydd o hono nat orch- 


vymmyn 5 gaethach; am y bara fe ddyweid ein Iachawdwr yn 
groe, 


atthew xxvi. 26. 27. cymerwch, bwytte weh, ac am 
y cwppan yfwch o hwn bawb : ie mae'n Iachawdwr yn dadgan 


n eglur, Joan vi. 53. oni fwyttwech Gnawd Fab y dyn, ac 


oni yfwch ei Waed Ef, nid oes gennych fywyd ynoch. Cyn y 
galloch, wadu y geirieu hyn mae'n rhaid i chwi wadu Awdurdod 
'r *dgrythur Lan, hyn *rwy 'n gobeithio na wni yr un o honoch ; 


os diyityrwch ac eſgeuluſwch y ddledſwydd yma fy wedi 
ddadguddio mor eglur, nid Cyfraith Moſes yr ych yn ei 
E ddirmygu, ond Cyſraith oi throſeddu mae'r goſbedigaeth yn an- 


rhaethawl yn fwy, Mae ein Jachawdwr bendigedig yn gorch- 


| ymyn ini wneuthur hyn er coffa am dano Luc xxii. 1 


9. am 


| hynny pan ddwys yſtyrioch chwi hyn, rhaid i chwi dybied fod 
| yn rhwymedig ddled arnoch gyfrannu or Wiedd fendigaid hon; 
ac am y coftadwriaeth yma o Griſt, fel y mae'n orchymyn, 
| mae'n debygol i fod Ef 'n perthyn ir ſawl a ddoe ar öl 'r Apo- 


ſtolion, yn hyttrach nac ir Apoſtolion eu hunain, cans mewn 
pob tebygoliaeth nid allei ei Ddiſgyblion Ef, y ſawl oeddynt yn 
ei ddilyn Ef yn waſtadol, yn gweled ei wyrthieu rhyfeddol EE, 
ei gladdedigaeth, ai dra-ſynnedigol Adgyfodiad oddiwrth y 
Meirw, ie meddaf nid allant hwy mo anghofio eu Harglwydd 
au Hathro, yn enwedig mor fuan ar öl ei ymadawiad ai eſgyn- 
mad ir Nef. Am hynny gan ddarfod grifrif 'n anghenrheidiol 

G 4 orchymen 


(104) 


orchymyn ir Diſgyblion eu hunain gyfrannu or fendigaid Wledd 
yma, er cof am . pomp Grog a dioddefainteu Harglwydd, ni 
ellwn dybied fod y ſaw] a ddoe ar eu hol hwy, fef eraill a nin- 
neu at ba rai y daeth terfyneu 'r oſeoedd, yn rhwymediccach o 
awer i wneuthur hynny ; ; with hyn ri ellwch wybod fod 'n 
ddledus arnoch gadw *r gorchymyn yma nid 'n unig oddiwrth 
eiricu Criſt, eithr geirieu ei Apoſtol heſyd, fod y gorchymyn 
hwn yn perthy n i bawb {yn proffeſſu y Grefydd Griſt nogol o 
amſer yr Apoſtolion hyd at Miwedd. v byd 1 Cor. xi. 6.— 
Canys Cy nnifer gwaith by nnag y bwy ttaoch y bara hwn, ac yr 
ytoc ch y cwppan hwn, y dangolw ch farwolaeth yr Argiwydd 
hid oni ddelo ; Am hy nny cyfft edin arfer y Brif Eglwys ydoedd 
ar Eglwyſydd ol] hyd 'r amſer preſennol, gorchymyn mynych 
finiſtrio y Sacrament Sanctaidd hwn, gan ei Pfod Ef yn beth mor 
dra- chyſſurus a buddiolir fawl ai derbyniant n deilwng, yr wyt 
'n gobeithio na ryfyga un o honoch ymddangos g ger bron -Duw 
heb y Wilg briodas a ofynnir gennych yn 'r Efengyl, ſef i chwi 
fed yn lan a ſanctaidd, am hynny. fy nlediwydd | ydyw, eich 
gynghori chwi i gwilgo hi b.b tro y caffoch gyfleuſdra i hynny, 
ſef bub am er ich gwahoddir ir W1edd fanctaidd hon; pwy gan i 
hynny a ddichon glywed y fath garedigol wahoddion a roir ini, 
ac a feiddia drui ei gefn arnynt, ac na yſtyria ar yr un amſer 
hyfdra ivfygus, y ſaw] a wrthodaſant y Wledd yn yr Efengy], 
leied y dalodd eu coeg eſcuſion, obleg/d iddynt brynnu tyddyn, 
neu brofi eu heieuau ychen, neu oblegid eu priodi, ac yn ddit- 
ge! ni chondemnia ei hun am fod mor ffol ac ynfyd am arfer y 
cyfryw wag eiguſion, leied y dalant ger bron Duw, oblegyd y 
rhai hynny ni chawſant mo'u heſguſodi, ond eu cyfrif yn an- 
heilung or Wledd nefol ? y Sacrament bendigedig a ordeinwyd iſ 
er adnewyddu a chadarnhau y cyfammod newydd a brynnodd WR 
ein Jachawdwr bendigedig drwy ei Farwolaeth, ir Cyfammod 
hwn y buom mor happus a chael ein derbyn yn ein bedydd, ac 
megis na finiſtrir Sacrament y Bedydd ond-unwaith, felly mae 
hyn yn arwydd eglur o ddirfawr gariad Duw tu ac attom ni, ) 
gelwir arnom ni i adnewyddu a chadarnhau cy fammod y Bedydd 
bob tro Fn gwahoddir i dderbyn y Cymmun. bendigedig, fel hyn 
yu raſuſol yn rhot ini fynych gyfleuſtra i'n cymmodi ein hunain Þ 
a Duw ac i ddiwygio y troſeddau a wnaethom iw erbyn Ef, 4 
phab tro y verbyniom ni ef yn deilwng, yn rhoi ini Nerth i 
Eyflawni y rhymedigaetheu iv n ddledus arnom, ac o'n cyſiegnt 
ein hunain mewn mods tra defoſionol i waſanaethu ein Grafulaf 


Feiſtr 


( tos ) 


Feiſtr 'n fwy gofalus rhagllaw, heb 'n waetha in gelynion 
yſprydol a geiſiant ein twyll-hudo rhag gwneuthur ein dledſwydd. 
Bwriad y Sacrament yma, ydy' cadw a chynhal i fynu y 
Cyfammod ſy rhwng Duw a dyn, ac i gymmell ein haddunedau- 
yn y bedydd ymhellach arnom, ac wrth y môdd yma, os byddwn 
gymeradwy ger bron Duw, wrth fod yn gyfrannogion teilung 
or Cymmun bendigaid, ni allwn barhau 'n waſtad yn filwyr 
ffyddlon ac yn weiſion iddo Ef holl ddyddieu ein heinioes, 
Mor dra rhyfeddol mae Daioni Duw 'n ymddangos yn hyn o 


2 

WE fatter ? Mor dra addoledig yw ei Drugaredd Et ? | ein Graſu— 
| WE fat Dduw nid 'n unig anfon ei Anwyl garedig Fab ir byd i wared 
a phrynnu dyn colledig, ond hefyd drefnu y fath ordinhadeu er 
h ein mawr gyſſur a'n diddanwch ac in cynhal ni i fynu yn yr 
I Yrfa a ofodwyd o'n blaen. Ond ni ordeinwyd y Sacrament 'n 
hi WS unig er adnewyddu a chadarnhau y Cyfammod newydd, ond 
w hefyd er coffadwriaeth am ein Harglwydd an Jachawdwr ben- 
vi Wo digedig ei hunan, ac ni ddylem yſtyried hyn hefyd yr arwyddo- 
h Wa ceir mwy o lawer worth y gorchymyn yma, nag 'n unig goho 
„ fod y fath ddyn yn y byd an Jachawdwr, oblegyd fe fynnei ini 


goho ei berthynas i ddynol ryw ; y peth hyn os yſtyriwn ni Ef, 
ni ddichon lai nag anwylau ei goffadwriaeth Ef ini. Os edry- 
8 chwn ni arno Ef, fel y mae'n Athro ac 'n Ddyſgawdwr ini, mor 
garuaidd'r ymddangoſiff Ef yn y berthynas hon? Mor fuddiol a 
lleſol ini ddwyn ar gf ini ein hunain, y petheu tra-ragorol a 
ir- godidog a ddatguddiodd Efe ini yn ei Efengyl Sanctaidd? Y 
1 WW modd, er ei fwyn Ef 'n marw troſom ni, rhai oeddym hollawl 
1 <lynion i Dduw, ein cymmodwyd ni ag Et er ini ennyn ei 
n- 8 Dcigofaint i'n herbyn, ac mae ini haw!l i fendithion a breintiau 
a y Cyfammod mewydd, pa un ſy'n cynnyg ini faddeuant on 
dd pechodeu, gras in gymmorth cyfamſerol ac Happuſrwydd 
10d IF frag wyddol ? Os yſtyriwn ni, mai Efe yw ein Brenin a'n 
Llywydd, fe a bair hynny ini gofio y grafulaf gyfreithieu a'r 
gorch'mynion a roes Efe ini; Megis fel y dylem garu Duw, 
rhoddi ein Goglud a'n hymddiried yn ei Ragluniaeth Ef, ai 
addoli gyda phurdeb calon, yn ddiragrith, ac uwchiaw pob dim, 
byw n fanctaidd a duwiol, ini föd yn ufudd, yn oftyngedig, 
dodi ein ſerch ar betheu nefol, bod yn ddiwair, yn gymhedrol 
ac n fodlon i'n cyflwr ; ie os yity:iwn ni ymhellach mai Efe 
yw ein ffriend a'n Cymwynafwr goreu, ni ddichon ini Jai na 
chofio ei ddirfawr Gariad digyffelyb Ef, a pha un y carodd Efe 
nyni, y pryd y rhoes Efe ei hun troſom ni, ac y bu fodlon ; 


1 
ddioddg 


t 
4 

. 
3 
! : 
ui 0 
Y 
= 


- - N —_—— 2 — 
N - ? us — 3 > 
— ä P ” - — © 
. Py * „ — 
* *— - — a — A 
— — Ce ns 
p 6G — ö 
„ ul dad -< wa _—+ x. * * — g — 


, p . W2 i $. 
OW MESS on. ee Go ts woo we Owe -_ 


92 
— — — — 
— — * „ 


verth 


6106) 


ddiodde y rarwoiaeth mwya poenus a gwradwyddus ar y Groeg 
er ein prynnu oddiwrth bechod a meddiant Satan, ac ennill ini 
y fendith werthfawroccaf a allai ein Natur ni byth dderbyn, ef 
maddeuant o'n pechodeu a chymorth Gras Duw. Raid 
cyfaddef mai bendith werthfawr iawn droſben, yw maddeuant 
o'n pechodeu, a nyni wedi troſeddu *n erbyn Brenhin Mawr 
Nef a Dair ; y peryglon embyd mae pechaduriaid yn ddaroſt- 
yngedig iddynt, megis colli cariad y Goruchaf Dduw, arteithieu 
cydwybod euog ac ofn am y farn ddychrynadwy, a phoeneu an- 
nioddefadwy tan Uffern: ie meddaf rhaid ir ymwared oddi- 
'r anfad ddrygau echryſhon hyn, fod yn fawr 1awn, a 
dangos ini werthfawrocced ywyfendith yma ſy'n ſefyll ar ein 
gollyngdod an maddcuant o'n hamriw bechodcu peryglus. 
nd ymhellach fe ganiatteir ini fendith werthfawr arall drwy '7 
Ordinhad hon, ſef cymmorth Gras Duw. Hyn yn unig ar ol 
ini gael maddeuant o'n pechodeu acth heibio, a ddichon ein 
nerthu modd y gallom fyw buchedd ſanctaidd a'n cadw rhag 
pechu yn rhyfygus, canys pan dderbyniom y ſanctaidd ordinhad 
hon fel y dylem, megis y modd yr ordeiniodd Duw i dderbyn 
ei nefol R as Ef, yr ym mor ddedwydd a bod yn ficcr oi holl- 
ddigonol gymmorth Ef, a pha beryglon neu galedi bynnag a iſ 
ddigwydd ini 'n ein gyrfa, ni ai gorchfygwn hwy i gyd, drwy if 
effaith y nefol allu hwnnaw, 'r hwn a fydd bob amſer en barod 
1n noddi a'n hamddiffyn. Wedi hyn ni ddichon i ddim pro- 
fedigaetheu, dim twyll na hudoliaeth pechod mo'n denu i dorr 
ein dlediwydd, hwy a tyddant ol] yn rhy egwan, ni ai gorchty- W 
gwn hwynt drwy nerth Gras Duw a fydd oddimewn ini. Ac 
os ordeiniwyd y Sacrament bendigedig hwn, megis modd ini 
dderbyn maddeuant o'n pechodeu, a chymmorth Gras Duw; 
a eill un dyn rheſymmol dybied y ceiff Efe leſhid y diben, heb 
arfer y moddion, a meddwl nad gwell o lawer ydy w ceiſio Duw 
yn 'r Ordinhadcu a oſododd Efe ei hun, na thrwy neb rhyw 


ffordd arall o de yfais dynion? Bydded gan er Frodyr, fel 
y 


yr ych chwi 'n Griſt'nogion, y dwys ymſynniad ſy” gennych or 
anhebcor rwymecigaeth hwnnwyr ch tanodd, i wledda gyda'cl 
bendigedig Arglwydd wrth ei Fwrdd Sanctaidd Ef, yn fodd 
ich dwyn chwi 'n fynych i raſuſaf breſennoldeb Duw ; ar ol yn iſ 
gyntaf olchi o honoch eich dwylo mewn diniweidrwydd P/ain. W 
xxvi. 6. a glanhau eich calonneu oddiwrth bob aflendid ; 
Oblegyd amharch ffiaidd arno Ef, ydy, i chwi droi eich gefneu i 
ar eich by th fendigedig Brynnwr, y pryd y mae Fe wedi dara 

SWiees 


( 107 ) 


gwledd Yſprydol ich eneidieu anfarwol, ac nid eill dim fod mor 
Ilwyr-wrthwynebus ir Ufudd-dod hwnnw ſy arnoch i Dduw 'r 
hwn yw eich unig Achubwr a'ch Brynniawdwr. Ac megis he- 
fyd y dylech eich gyfri eich hunain yn rhwym i fynych gymuno, 
felly mae'n rhaid i chwi fod 'n ofalus iawn i gwplhau yr Addu- 
nedau hynny a wnaethoch chwi wrth derbyn y Sacrament Sanc- 
teiddiol hun; a dymma ir peth a fwriedais i draethu yn el 
gylch yn y cyngor hwn ac ich annog i hyn vn fwy, Jr wyfi 
erfyn ertolwg arnoch, ddwys yſtyried yr anfeidrol leſhad, yn 
ddiballedig, a dderbyniwch chwi oddiwrth hyn. Hyn ach gwna 
mor ddedwyddol ac ennill Cariad Duw,y leſhad a dderbyniwch 
chwi oddiwrth hynny, a fydd o ddaioni mor anfeidrol, yn gy- 
fryw nad ellwch lai nac yn ddifrifol och galonneu ymgais iw 
gae!; O blegyd os bydd Duw yn ffriend a chyfaill i chwi pa 


| WI wacth pwy a fo eich Gelyn; nid oes dim nerth gyffelyb iw Gader- 
nid Ef eb xii. 13. 16. Fe eill Ef mewn munud awr orchy- 
o W myn i holl Nerthoedd y Creadigaeth fod 'n ddaroſtyngedig iw 
1 BW Nefol ewyllys Ef. Pan ennilloch chwi unwaith gariad Duw, i 


dderbyn 'n raſuſaf eich amcanion da o ufudd-dod, nid rhaid 
i chwi unon ddim per gl nag embydrwydd. Pſalm xlvi. 2. pe 
iymmudid y ddaiar a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y Mor. 
Ni bydd ryfedd gennych y pryd hynny feddwl am rwyſg a maw- 
redd eich gwrthwynebwyr, oblegyd hollalluog'yw eich ffriend 
o-a'ch Gyfaill Nefol chwi, yr hwn a ddichon yn fwya effeithiol 
m ddifa eich Gelynion a chwythad anadl ei ddigofaint. 
5 Fel yr ydych drwy'r modd yma yn ſicerhau i chwi eich hu- 
ze nain firiend neu Gyfaill o Anfeidrol allu, fell y mae Efe hefyd 
in yn un o anfeidrol Ddoethineb 'r hwn a ddichon ddatguddio holl 
; ddirgel fwriadeu calonneu dynion drygionus, yn erbyn y ſawl 
geb Vin amcanu 'n ddifrifol gadw ei Orch'mynion Ef; hyn chwi 
um dd ylech gyfrif yn ychwaneg o achos i ymgais eich goreu at en- 
jw nill caredigrwydd a Chyfeillach Duw, er y geill cyfaill daiarol 
fel fõd yn ddigon galluog i'ch amddiffyn a'ch gwared, y pryd y bo 
In gytvng ne'n gaeth arnoch, er hyn ei gyd fe eill fod arno Ef 
>» WM ©ifieu doethineb a deall i wneuthur y peth a fo oreu er eich les, 
oblegyd heb hyn nid ellwch yn fynych eich amddifiyn a'ch gadw 
eich hunain yn ddiogel ; den mewn gallu ac awdurdod a ddich- 
on amddiffyn ei frawd, ond os bydd pall ar ei ddeall ai ſynwyr, 
fe ellir ſiommi ei allu ef, fel na ddichon ef wneuthur y peth a 
allaſei 'n hawdd wneuthur, ped faſei 'n gynhyſgaeddol a deall a 
dynwyr. Ond os bydd gennych Dduw'r hwn ſy o anfeidrol 
allu 


— —. 


ren 2 - == 
* - . „ Wa 
* 


: 
Ky — 
& 
: 
1 V 
4 1 
* 
* 
1 
_ c 
. fr 
* 
1 * 
is. 
i 
: 
| l * 
} 
- "i ; 
" 4 
= 
+ | 
18 
i 
1 
| 
q 
4 
be 
1-38 
l - Ks: : 
: l 
s* C 
0 
* 
"7 
of 
3 
98 * 
2 
0 
4 
1 4t 
© 
14. 
1 
1 
* 
1 
= 
f 7 
ix 
' „ 
. 
1 
= 


= — — 1 w 


— _— _ 
_— & * 
2 
= 
PRES 
. , each -.. 


(108) 


allu a Doethineb 'n gyfaill i chwi, mae gennych holl briodoh. 
actheu mwya dy munol Doethineb a Gallu ynghyd 'n amddifiyn- 
fa i chwi. Fel y mae Duw eich Gyfaill yn hollalluog ac o an- 
feidrol ddoethineb, telly mae Ef o anfeidrol gariad tu ac attoch 
mae hyn yn fwy na'r cwbwl, er bod gennych ftrind docth a 
galluog, etto os bydd modd yn byd iddo ef fod 'n angharedig ty 
ac attoch, a hynny heb ddim bai o'ch ran chwi, pa leſhad gan 
hvynny a wna ei allu ai ddoethineb ef, os ni arferiff efe hwynt er 
daioni i chwi? Ond ni ddichon fod dim pall ar dra derchafedig ac 
byfrydlonaf gyfeillach a charedigrwy dd Duw, fel y mae ei ga- 
riad Ef yn anſeidrol, felly y mae'n fwya pur ac anghyfnewidio, 
ac hefyd ni ph alla Ef ar ſer mo'i allu ai ddoethineb ich ham- 
ddiffyn os ni byddwch ddeftygiol 1 chwi eich hunain, a pheidio 
gwplhau eich dledſwydd, obleg\ d, nid yw et feddylieu Ef fe! 
meddylieu dynion : Eſay lv. 19. er i'ch gyfeillion amſerol eich 
gadael yn ddi-achos, etto bid diogel gennych na wneitt Duw 
mo'ch gadael nach lwyr wrthod chwaith, cyhyd ac yr egnioch 
o ddifrif eich galonneu ddilyn rheol buchedd Sanctaidd ach 
gymwyſo eich hunain i fod yn deilwng i haeddu Cariad Dvwa i 
nodded ei Ras Ef. Ond ymhellach os cylawnwch * n ofalus eich 
addunedau crefyddol, chwi dderbyniwch yn ficcra dim or Nef 
megis ffrwyth cich gyſeillach a ch garedigrwydd gyda Duw, vi 
fath holl ddigonol gyfran oi nefol ras ef ac a wna yn fwy effei-· 
thiol eich cadw a'ch amddiffyn oddiwrth ho! brofedigacthen 
peryglus eich Gelyn anaele y Cythrael, er ei föd yn rhodio oddi- 
amevich gan geiſio'r ntb a allo iw lyngcu, etto drwy rymm ! 
nefol- ras yma, fe a' ch nerthir fel y galloch wrthſefyll yn y dydd : 
drwg ac wedi gorphen pob peth fefyll ; Y Gras hwn yn ſicen 
dim ach bamgylchwregyſa chwi ac arfeu anorchfygol, a chya BW 
r cyfryw y gellwch ddiddy mmu h6ll amcanion a dyfeiſie Uffen i 
ac a wna i holl yſ{iryw a dichell Diawl neu ddyn 1'ch erbyn f- 
ned yn ofer, ac ach dug yn ddiangol gyda ewynfydedig orfoledd i 
drwy'r dyfiryn hwn a ddagreu a thrueni 1 ardaloedd trag wyddol 
Heddwch a Dedwyddfyd; hyn a'ch gwna 'n gyflawn F uddugoh WM 
ie ac 'n fwy na choncwerw yr, ac yn y diwedd fe'ch goronir 2 
anllygredig a diddiſtannedig Goron o Ogoniant, —Chwi ellwci F 
ddiſgwil, ac yn wir mae'n anghenrheidiol ch ragrybuddio yt 
ymgais Galluoedd y tywy 1Iwch bob modd i dorri eich bwriade i 
da chwi, yn gymaint 'r arferant bob yſtryw ddichell-ddrwg iu 
dirymmu hwynt cyn y delont i ben da, ac y dygont firwyth« 
addas i Ediſeirwch ; ir perwyl yma, hwy a ruthrant ar ei 
wendy 5 


8 


(109) 


e wendid, hwy oſodant bob math ar fagleu ar eich ffordd, hwy 
arſerant bob math o demptaſiwneu, fel y gallont diwy bob modd 
eich hudo rhag gwneuthur dledſwydd, a'ch dwyn iw rhwyd, 


hu a dorrant i lawr eich amddiftynfeydd gwanna, modd y ga- 


S 1lont wrth hynny eich dwyn iw Caethiwed : eithr Gras tra ga- 
luog eich Duw a nertha eich holl wendid ac a fydd yn ficcr 
Ss ddiogel amddiffynfa i chwi rhag pob Gelyn yſprydol. Pwy gan 
E hynny na ddymunai gael y fath ddiogel Amddiffynfa? A phwy 
va chymerai boen i ennill yr unrhyw ? Fe eill eich gwrthwyneb- 
& wyr amſerol fwriadu 'n ddirgel eich drygu, a goſod magleu i'ch 
8 difa a'ch diniſtrio; eithr eitha eu gallu hwy ydy lladd y Corph ; 
pan ddychwel y corph ir pridd, pa b<th ychwaneg a allant hwy 
8 wneuthur ? Yna y derfydd am eu holl genfigen au malis hwy ; 
oblegyd nid allant mo'ch galyn i fyd arall. Ond am eich Ge- 
lynion ysbrydol maent hwy or fath arall, hwy a'u holl nerth a'u 
hegni a geiſiant ddeſtrywio eich eneidieu anfarwol, gan eich 
garu chwi megis i fod yn druenus drwy eu gweniaith ddiniſtriol, 
ni phallant oſod o' ch blaen, wychder a diſgleirdeb mawredd byd- 
Jol, Golud a holl bleſereu hudol y byd hwn, mewn gau liwieu 
twyllodrus, fel y gallont drwy bob modd, os yw boſhbl eich 
baglu a'ch dwyll-hudo : Ond etto er hyn chwi ellwch, fel y 
mae St. Paul yn dadgan 2 Cor. ix. 9 wneuthur pob peth drwy 
ras Duw, gwrthſefyll a gwneud 'n ofer holl gyfryw ddichellion 
ddyfeiſddrwg ac ymladd yn wrol fel concwerwyr tan faner Criſt 
Capten mawr eich Iachawdwriaeth. Yn ddiweddaf os byddwch 
ofalus 1 gyflawni eich grefyddol addunedau, y rhai *'rych yn eu 
gwneuthur wrth dderbyn Sacrament Supper 'r Arglwydd, chwt 
ennillwch yn y diwedd Goron o Drag'wyddol Ogoniant. Peth 
gwerthfawroccaf oll a gyfrifir yn y byd hwn ydyw Coron, am 
hynny fe fydd arferol o fod ymdrech mawr ynghylch Coron 
ddaiarol ac egnion llwyrfryd modd y galler ei hennill : Ac os 
bydd rhai yn arfer eu hol} nerth a'u hegni ac a fyddant mor 
ddiddeffygiol i ennill Coron trangcedig ; pa warth cywilyddus 
1 ddyn ddiyſtyru ac eſgeuluſo un o anfeidrol fwy o bris? ac am 
i Godidawgrydd nid oes dim cyffelybiaeth rhyngddi hi a holl 
drangcedig feddiannau y byd hwn. 

Nid yw mwyniant perffeithia o eitha happuſrwydd a bodlon- 
rhwydJ petheu 'r byd hwn mewn modd yn y byd 'n gafartal i 
Fnaid vn nac yn ddigon o barhid iddi hi ymhoffi ynddynt ; ie 
meddai' uid ydynt ond brau a darfodedig, ac am hynny, hwy 
adawant 'r Enaid cyn iddi fyned iw thrag'wyddol Stat. e 

1% 


(110) 


ydyw y geill defodeu llygredig y byd yma, vſtryw a chyrchy 
Cythrel, drwy ddangos petheu mewn gau liwieu, wneud ir En- 
aid hoffi petheu amſerol, 'n fwy nag maent yn eu haeddu a dyſęu 
iddi alw y drwg yn dda, ar da yn ddrwg, a hyn drwy effaith 
gau oleuni a oſodir o'i blaen hi gan ei gelynion anaele i ddiffodd 
y goleuni Nefol fy oddimewn iddi, lleihau, a chadw tanodd ei 
chynneddfau Vſprydol ai gwneuthur yn gydradd ar anifeiliaid a 
ddifethir, er y gwyddoch ir gwrthwyneb yn ol y pcth a ddyweid 
y Doethaf o ddynion, ſef Solomon, wedi ei ſeilio ar y drag'wy- 
ddol witionedd o anfarwoldeb 'r Enaid, y dychwel y Pridd, ef i 
Y corph ir ddaiar lle y bu ac y dychwel 'r Yibryd at Dduw't 
hw ai rhoes ef. Eccleſ. xii. 7 Ac yn wir ar y Sylfaen gadarn i 
yma, mae Grymm y Grefydd Griſt'nogol 'n ſefyll; can's os ar 
ol ir Angeu ddifetha 'r Corph, fel mae gennym feunyddiol 
Eſampleu o'n blaen i wneud i ni gredu hyn, ie meddaf y diniſ- 
trir yr Enaid ynghyd ag ef, nid oes dim i annog dynion i ymgyr- 
raedd am drag wyddoldeb, nac i feddwl am ddim tuhwynt ir 
bedd. Ond nid oes dim mor erchyll ofnadwy i alluoedd meddy!| 
dyn na thybied y gellir dileu a gwneuthur 'r Enaid 'n ddiddim, 
ac ni ddichon dim rheſymmau wneuthur i ddyn goelio bod el 
Enaid yn farwol, onid gwallgo, ei wynicu llygredig neu benſy- 
trdandod drygioni a pechod, am hynny fe ddylei trachyſſuru 
fwyniant o drag'wyddol Goron mewn byd i ddyfod wneuthut 
ol dwyſach ar feddwl dyn, na dim fy breſennol, er ei bod i ddy- 
fod ac allan o olwg ; oblegyd fod pob peth yma ar y ddaiar yn 
lawn o amriw amherffeithrwydd ; ond mae 'r Duw mawr, pa 
un mae efe 'n gobeithio ei fwynhau rhagllaw, a hyhny drwy n 
ddiyſgog gredu ynddo Ef, ac 'n ufuddaf gadw ei orch*mynior 
Ef, ie meddaf mae Duw yn anfeſuredig o bob perffeithrwydd ac 
ni ddichon iddo Ef ballu o fod yn wrthrych gyflawn ddigonol iw 
drag'wyddo] Happuſrwydd Ef. Coron ddihalogedig adi-ddi- 
flannedig a oſodwyd o'n blaen. Coron 'n mwyniant pa un nid 
oes na*thrallod na blinder ac un a gyflawn wobrwya ein hol! 
boen à'n llafur a'u lludded ar peryglon a ddarfu ini anturio iw 
hennill. Coron pan gaffom unwaith afael arni ni'n difuddir 
byth o honi, ond hi fydd 'n achos o'n anrhaethawl orfoledd a'n 
diddanwch byth bythoedd. Oni wnä ei thra ardderchog odi- 
dawgrwydd yn gywilyddus gondemnio ein holl eſgeuluſfra an 
difrawch ni yn ei chylch ? Pa beth | a fydd dyn mor ddifatter 
am y petheu mwya pwysfawr, y cyfryw a berthynant iw drag“ 
wydcol heddwch ? A fydd dyn yn waſtadol mor lwyr ynfyd ac 
amherchu 


( 111 ) 


amherchu galluoedd ei Enaid, a pheidio rhoddi ei ſerch ar y 
Nef ai anrhaethawl ddiddanwch ai orfoledd ? 2 
= Tyb cyffredin am orfoledd a difyrrwch petheu 'r byd hn, ydy, 
eu bod hwy yn fynych yn llawn o ddeiſyhadeu o gael eu mwyn- 
hau, eithr anfynych y digwydd hyn, neu r attebant ein diſgwi- 
nad ac yr ym 'n fuan yn blino arnynt wrth ei mwynhau, oblegyd 
bod y fath chwerwdod 'n gymyſg ai holl ddefnyddieu hwy, y 
Jcyfryw ac iy n hollawl ddigon i ddangos eu hamerffeithrwydd 
Jau gwagedd, ac os yn 61 y dyb iy gennym or petheu hyn, yr 
Im 'n llawn ddeiſyfu eu mwynhau, er ein bod wedi cael praw 
mor annigonol y maent'n atteb ein diſgwiliad ; nid ydyw ond 
Wrheſymmol ir wybodaeth ſy gennym am betheu nefol i'n han- 
nog ni iw dirfawr ddeiſyfu, a chennym ni ddeiſy fiadeu cyfaddas 
& fwynhau 'r unrhyw; Am hynny, Fy Mrodyr, fel 'r ewyllyſiech 
nnill ffafr a chariad Duw a holl ddigonol gymmorth ei nefol · 
is Ef, a mwynhau trag wyddol Goron o Ogoniant yn y byd a 
aw ; rwyfi yn eich cynghori i fynych gyfrannu o gandtaidd 
Pacrament Swpper r Arglwydd, ac yn ddeiſgeulus ac 'n ofalus 
awn gadw a chwblhau yr addunedau cryfeddol a wneloch wrth 
wrdd r Arglwydd gan barhau yn waſtad ym mhob purdeb 


m, 
| ei Hochedd a chyfiawnder, er i chwi gyd-ddioddef gyda Chriſt 
h- ma, y teyrnaſoch gydag ef rhagllaw mewn Gogoniant trag”- 
ru ryddol, a hyn yw taer ddwys weddi ddiragrith 

| E ; 


hut 
Eich ffyddlonaf Gyfaill a'ch Gwaſanacthwr. 


—ͤ Ibo = 


- cara” 
_ <4 LED * 


of * 
2 
— T—T—ñ MU W ˙ ü d 


Sc — 


6112) 
CEE We 


III. 


Annogaeth ddifrifol ini ymddwyn 'n weddus a 
pharchus 'n Nhy Dduw ff 'r Eglwys. 


Fy anwyl gariadus Frodyr. 


A E gorchwylion Crefydd or fath natur ddifrifol yn 
gymmaint o ran eu bod yn perthyn i'n tragwyddol He. 
ddweh nad ydyw ddim 'n reſymmol ini gyfrif ein hunain mi 
ddifatter yn cu cylch ; a chan ddarfod i Dduw oi ddaionus di- 
garedd weled 'n dda ofod Sanctaidd ordinhadeu megis moddion 
pwrpaſol i ddwyn ffrwytheu gwerthfſawr a mwya dy munol yt 
Yſpryd, yn y Sawl ai mynych arferont hwy yn iawn a dyladwy, 
Am hynny byddaf gan hyfed a'ch cynghori ac erf\in arnoaki 
nid yn unig gyrchu *n waſtadol i Dy Dduw ar r amſeroelif 
uchel a goſodedig o weddio, ond heftyd ymddwyn o honod 
eich hunain yno yn y cyfryw fodd, ac a wna ddatgan a thyſti- 
laethu, y dyledus barch ſy gennych i Dduwiol Fawredd ofnadwl 
4 Goruchat Dduw hwnnw, Pa un 'rych chwi 'n dyfod iw fi 
iannu ai addoli. Pan oedd Maſes i ymddangos ger bron ai 
Dduwiol Fawrhydi Ef, mae Duw ei hun yn erchi iddo ef ddiag 
ei eſgidiau oddiam ei draed. Exod. iii. 3. Mae hyn yn ar 
ddocau nad ellid neſſau atto Ef, ond vyda goſtvngeiddiaf ofn i 
pharch. Mae Mawrhydi anfeſuredig y Goruchaf vn gofyn en 
ymddygiad oftyngeiddiaf, iſaf a mwya gweddus a thretnus, ml 
ei gynteddoedd ef, yn gymmaint a phed oe genny m fy wiol yn 
ſynniad o Breſennoldeb Duw, wedi aigraphu ar ein calonnwM 
ni fyddem euog or anweddeidd dra Jleia, yn ein bymddygia4f 
ngwaſanacth Duw ; Ni ymddangoſem ger ei fron Ef mevi 
unrhyw agwedd anweddus neu amharchus, fel y gwelir yn h 
gyfiredin yn ein Heglwyfydd ni; Ond ni fyddem 'n ddiy'7% 
wedi ſefydlu ein meddylieu ar y petheu y 'rym n y pri d oil | 

yn ei gwneuthur, gan ddwys ymſynniad a dangos y fath C dledi 
barch iw Ogonedduſaf Breſennoldeb Ef. 


wa. 


( 113 ) 


Pan addawodd ein Jachawdwr iw ddiſgyblion y byddai Ef 
Syn eu canol, lle bo dau neu dri wedi ymgynull yn ei Enw Ef 
(Matth. xviii. 20.) Mae'n bur reſymmol ini dybied fod 'n na- 
Sturiol iddynt hwy ar y cyfryw achoſion ar cyfryw amſeroedd, 
od yn ofalus iawn o'u * gan ddwys ymſynniad ei 
fod yn breſenol yn eu plith. Pe cymerem boen i yſtyried yn 
udifrifol am y Matter yma fel y dylem, pan ymgunnullom ni 
nghyd yn Nhy Dduw, fod ein byth fendigedig Brynnwr a'n 
Vachawdwr yn ein canol ni, pwy a feiddiai fod mor anfad hyf a 
Whyfygus a dangos r amharch lleiaf iddo Ef? Ped fae ei Ogone- 
dus Fawredd iw weled a'n llygaid corphorol ; fe fyddei mewn 
Wpob tebygolrwydd gennym y fath dduwiol io ur ae oi Fawredd 
Kea ddangoſei ein Goglyd arno Ef a'n hollol ufudd-dod iddo. 
Pam gan hynny na weithiai yr yſtyriaeth, iddo Ef, yn gweled 
Wi gymmaint ar ein calonneu ni, an hannog i wneuthur ein dled- 
Wwydd, gyſtal ac ini i weled Ef? Je meddaf ai nid ydyw mor 
dledus arnom ni (fel 'r ym ni Griſt'nogion) addoli ein Harg- 
wydd, er had ydyw Ef yn ei ddangos ei hun i'n llygaid corph- 
Prol gyſtal a phe gwelem ni Ef yn Ardderchawgrwydd ei Ogo- 
Miant. Am hynny ni ddeuiff yr un Criſtion defoſionol i gynte- 
doedd Ty 'r Arglwydd, heb wneuthur yn öl cyngor y Gwr 
loeth, ſef yn ofalus iawn, gwilio ar ei draed ( Pregethwr. v. 1.) 
i ofod ei hun mewn agwedd drefnus a goſtyngedig, megis y 

gweddai i bechadur edifeiriol yn oſtyngeiddiaf yn erfyn am 


00 Drugaredd Duw, digofaint pa un a enynnoedd Efe iw 
"Wrbvn. 

10 Ac os ydyw hyn, yn arwydd amlwg o Griſtion da, megis yn 
jol! 


diammeu y mae, *rwy 'n gobeithio y ceift y cynghor byrr hwn 
ychydig o le yn eich galonneu ac y bydd yn fodd da ich helpu 1 
tgyweirio y petheu ſydd ar fai yn eich ymddygiad chwi yn Nhy 
Dduw. Goddefwch gan hynny, ertolwg i chwi Frodyr, y 
pair yma o Gyngor, ſef pa bryd bynnag yr eloch i Dy Dduw, 
chwi ſefydlu eich galon yn ddifrifol ar Fawrhydi y Brenin 
rag wyddol hwnnw, cynteddoedd pa un 'rych chwi yn eu ſen- 
d; iddi fod yn lawn oi foliant Ef a chyhoedd ddatgan y 
»W'rthieu a wnaeth Efe i ſeibion dynion. Ac fel nad ellwch ar- 
er ddim modd gwell ir perwyl hwnnw na llyfr gweddi cyffredin 
eu Waſanaeth Eglwys Loegr os arferir ef yn iawn,ac os ydych 
n wir ac yn ddifrifol ddymuned cael y lleſhad a ddichon Ef 
oddi i chwi, o ran pan fo'm yn addoli Duw 'n ein Heglwy- 
ydd plwyf gyda phurdeb calon, nid rhaid ini ammeu nad 
8 ydym 


— P 
i "x 
_——Gy_— - = 6 - 
: 


* 3 oth 


” 
—— a> - 
a „ — wes 


3 
. 
, 
t 
1 
* 
2 
4 N 
* 
r *L 
_ 
* 
* 


Ry 
1 
. 
. 
> 
1 
* 
7 
8 
i 


: 
„ 
* 
. » 
J 
1 
7 


858 ( 114 ) 


ydym 'n ci addoli Ef ym mhrydferthwch Sancteiddrwydd; An 
hynny mi attolygaf i chwi o ddifrif fy nghalon aros yn ddi-yſgy 
'n nghymundeb yr Eglwys hon, pa beth bynnag a ddywed thy 
dynion am fod gwell adeiladaeth iw chael mewn ymgyfardodii 
neilltuol ; etto mewn gwirionedd nid ydyw ei gael mewn un! 
gyſtal ac yno. Fe ellir cam arfer yr ordinhadeu goreu ai gwneul 
yn aneffeithiol ir perwyl y bwriadwyd hwynt. drwy fai y fav 
nad ydynt yn ei harfer fel y dylent, am hynny yr wyf yn dei 
ar bob un o honoch, pa gan gynted y deloch ir Eglwys, i ch 
oftwng 'n ufudd ar eich glinieu, ac offrwm eich erfynnie 
fynu, yn y ffurf hynny o eirieu ſy yn niwedd 7 cyngor 7 
gyfryw weddi gyffelyb iddi ; ar 6t 1 chwi yn ddefoſionol ddyy 
dyd y weddi hon, pan ddechreuir darllen odidoccaf waſanaaf 
vr Eglwys, i chwi ei gyd oll ſefyll i fynu ar eich draed a gr 
ar y cyngor hwnnw a adroddir gan y Gweinidog, pa un a fi 
bob amſer 'n annogaeth dda i'ch gymhell i wneuthur eich dleiſ 
wydd. Ar öl darllen y Cyngor hwn, rhaid i chwi ſyrthio ff 
eich glinieu gyda r Gweinidog gan gyffefſu eich bechodeuif 
Hollalluog Dduw, nid yn unig gyda ch galonneu ond gyda 
ſuſeu hefyd; ac wedi hyn rhaid i chwi 'n ddiſtaw, 
ddywedyd yn uchel ar 0] 'r Offeiriad (fel y mae arfer rhai pt ö 
fy n cam-gymeryd y peth) dderbyn y gollyngdod a ddal leni 
cyfryw ac fy 'n wir ac 'n ddifrifol yn edifarhau, ar cyfryw WW 
unig, gan erfyn 'n oſtyngeiddiaf ar Dduw fod 'n wiw gan 
dderbyn eich gyffes chwi, a'ch gyfri 'n nifer y ſaw] y madde 
eu pechodeu iddynt ; ac ar öl hyn gyda chalonneu defoſiond 
dwylo wedi eu codi i fynu tu ar Nef, ddywedyd y Pader ſe 
weddi a ddyſgodd ein Harglwydd bendigedig i chwi. A pi 
wneloch eich erfynnion i Dduw yn y geirieu a roddwyd i cin 
gan ei unig-anedig anwyl Fab Ef; codwch oddiar eich glin 
ac ymoſodwch eich hunain oreu a fedroch, i wneuthur eich br 
rann 'n moliannau eich Duw, gan ſefyll a'ch lyfreu yn e 
dwylo yn yr agwedd mwya difrifol, oblegyd os ni bydd L 
Gweddi cyffredin gennych, chwi adewch y rhann yma WR 
Gwaſanaeth 'n hollawl heb ei wneuthur, neu ar y goreu he 
fod ef gyda chwi ni chyflawnwch mono ond mewn rhann, 
hynny chwi ddyiech yn wir ddiau gyfrif y Llyfr hwn ec; 
gydymmaith goreu, a'ch tybied eich hunain 'n ddeffygio! il 
eich dledſwydd, os ni bydd gennych, ar y cyſryw achok 
Rhan fawr o'n Happuſrwydd trag wyddol ni yn y Nefoede 
fydd canu may] a gogoniant i Dduw, a pha mwya yr arte 


( 115-3. 


ni or dledſwydd yma ar y ddaiar,mwya cymhwys a pharod 2 
& fyddwn ni i gwplhau 'r unrhyw ddledſwydd yn y Nefoedd. Y 
Pfalmau y arferir bob 'n ail gan 'r Offeiriad ar bobl, ydynt 
W mewn rhyw feſur yn gyffelybiaeth i arfer y Seraphiaid hynnyyn 
y Nefoedd yn llefain y naill wrth y Iall ac 'n dywedyd (Eſay vi. 
3.) Sanct, Sant, Sault, yw Arglwydd y lluoedd, 'r holl ddaiar 
hen lawn oi Ogoniant Ef. Na adewch gan hynny gartref eich 
"Ry L1Iyfr gweddi cyfredin 'n anfuddiol, y pryd y geill eich helpu i 
eyflawni Sanctaidd addoliant Duw, a bod 'n offeryn i hwylis 
W ymlaen Jachawdwriacth eich eneidieu anfarwol. Pan orphennir 
darllen y Pſalmau, ymoſodwch eich hunain i wrando 'n ofalus 
addarllen y rhannau bynny o'r Sgrythur a oſodir am y Llithoedd, 
gan eu cyfrif hwynt megis rheol eich dledſwydd, ar petheu a*ch 
ano yfarwydda ar y ffordd a arwain i Fywyd trag wyddol, y Jeruſa- 
fem Nefol, ſydd uchod. A phan glywoch ddarllen 'r Sgrythur 
dei an, da iawn a fyddei i chwi i cyfaddaſu hwy attoch eich hu- 
io pain, p'run bynnag ai i ddatguddio 'r petheu ſy*n anwybod L 
lev WWFchwi, neu i ddiwygio beth bynnag ſydd feius yn eich buchedd 
da WWF ch ymarweddiad. Tryſſor gwerthfawroccaf y Criſtion da 
, dj w'r Sgrythur Lan (Joan. v. 39) Chwiliwch yr ' Sgrythyreu, 
p nedd Criſt, canys ynddynt hwy yr ydych yn meddwl cael by- 

yd trag'wyddol ; Tryſſor ydyw'r Serythur ſy'n gofyn gennfm 
barchedigaeth mawr ; drwy help y tryflor yma y gellwn brynnu 
eyrnas Nefoedd, a goſod y fath ſylfaen o'n Trag*wyddol 
Happuſrwydd i ddyfod ac na phalla monom byth bythoedd. 
Felly pan glywoch ddarllen unrhyw rann o'r *Sgrythur, chwi 


ent 
W 
andi 
dde 


»n0! 


fe FE! wch dybied 'n dda eich bod 'n clywed Duw ei hun yn llefaru 

p rthych, ac 'n eich hyfforddio i arfer y moddion goreu i ennill 
ei raſuſaf gariad Ef. Ar öl darllen y Llithoedd rhaid i chwi 
glingrneuthur eich rann yn yr Hymneu ſy'n canlyn a ſefyll i fynu i 
n br v neuthur cyffes o'ch ffydd. Ffydd y Gwir Griftion ydy 'r Sail 
-n Fr ba un y rhaid i holl ieee ei Grefydd Ef ſefyll; gan 
D eimmaint na bydd efe gadwedig heb ffydd, am hynny fe ddylei 
m Wi yffeſſu ei ffydd gyda llwyrtryd diyſgog. NH,. iii. 2. 8. 
1 heb eb. xi. 6. 


Arfer rhai Eglwyſydd worth ddywedyd y Credo, p'run bynnag 
ai un'r Apoſtolion, Credo Nicea neu St. Athanaſius, oedd 
ddynt hwy roi eu dwylo ar eu cleddyfau, gan arwyddocau wrth 


ol! 
F ynny eu bod 'n barod i gadw achynnal eu ffydd, ai hamddiffin 
0d yd at golli y defnyn ola o'u Gwaed yn ei phlaid. Ac er nad 
arſcrW'dy yr arfer yma 'n gynnefin yn ein plith ni, etto pan fo'm 'n 


2. C yhogdd 


( 116 ) 


tyhoedd gyffeſſu ein ffydd, ni ddylem wneuthur hynny bob am. 
ſer gyda r fath Zel gwreſog ac a wna eglur dyſtiolaethu ein bot 
ni yn llwyr amcanu 15 a marw ynddi ai maentimio 'n erbyn 
pob gwrthwyneb. Y Ffy 


fydd 'r ych chwi yn ei phroffeſſu, yn i 
y tair Credo a 8 yn Eglwys Loegr 'n ddiammeu mai 
Gwir ffydd y prif- griſt'nogion ydy w, wedi ei ſeilio ar ddiyſgog 
Sylfaen r 'Serythnr lan, ac nid ydyw 'n cynnwys ynddi ond 
petheu a ellir brofi *n eglur o honynt. Pa beth bynnag a ddj- 
wetto halogedig ddadleuwyr y byd hwn, ſef yr Ariaid a'r Socin- 
iaid ir gwrthwyneb, * ſawl fy mor ryfygus ac ymreſymmu 'n 
erbyn Duwiol anian Mab Duw ; Ni ddylem bawb fod yn ofalw 
iawn o ddilyn yr hen lwybreu a gwilied na ymadawom ni zi 
duwiol wirionedd hwn, am ba un y tywalltwyd Gwaed gwiriof 
Gogonedduſaf Lu y Merthyron, a thrwy effaith yr unrhiwſlf 
Ffydd y maent yr awron yn y Nef. Ar öl i chwi gyffeſſu cif 
ffydd yn y m6dd cyhoedd yma, chwi ddylech eich goſod eidif 
hunain yn 'r agwedd oftyngeiddiaf i weddio, gan oftwng i lam 
ar eich glinieu; ac am 'r agwedd yma mewn gweddi, ſef pen 
nio, nid oes yr un mwy cyfaddas na hi, os cymerwch eich ba- 
nu am hyn, naill ai gan reſwm neu arfer dynion Sanctaidd; 0 
Tan nid ellwch dybied nad ydyw 'n bur refymmol i chwi ogore 
ddu Duw yn eich gorph gyſtal ac yn eich enaid, os rhowch ddinfi 
parch neu wrandawiad ir Apoſtol. Rhyf. xii. xii. 1. Pan yi 
efe yn attolygu arnoch er trugareddau Duw roddi o honoch eidiif 
Gyrph yn Aberth bywiol cymeradwy gan Dduw, yr hyn wi 
eich reſymmol waſanaeth chwi ; ac hefyd arfer dynion SanQaidlf 
gynt ydoedd hyn ni gawn Eſampl Solomon yn hyn, ar öl id 
gyſſegru 'r Deml. 2 Cron. vi. 13. Efe oftyngodd ar ei linien gf 
bron holl Gunnulleidfa [/rael. Daniel hefyd (Dan. vi. 100 
a oftyngai ar er linieu pan weddiai. Ac at y rhain ni ell 
chwanegu Eſamplau or Teſtament newydd, digon debygai un 
gywilyddio dynion or agwedd amharchus anweddaidd maen't t 
arfer yn rhy gyffredin yn ein Eglwyſydd, yr agwedd a arferai ei 
Jachawdwr ni ellwn feddw] oedd yr agwedd oftyngeiddiaf, 0 
blegid iddo Ef ſyrthio ar ei wyneb a gweddio. Matth. xxvi. 3% 
Ac fe ddywedir 'n groew am ei Apoſtol St. Petr. ( Actau ix. 40 
0 iddo Ef roddi ei linieu i lawr a gweddio, fe ddywedir hefyd 
1 un peth am St. Paul; yr un pcth a grybwyllir am St. Step 
| Az. vii. 60. Ac oddiwrth yr Efampl olaf yma ni ellwn ddeai 
nad ydyw 'r agwedd yma mewn gweddi, mor ddifatter ac y 
biai rhai Pobl, gan nad allai, hell gynddaredd 2 chiaidd _ ; 
00 


PW "2 


Y 


K 


U 
ö ˙ 0 . Pte ww 7 Aon _ - 


ne Ini. nets Ke * * . — 


—— - 
—— — 
0 * 9 - 


. 
4 
9 | 
7 4 


8 


= 
- 
— 


( 117 ) 


londeb Llabyddwyr y Cynferthyr Sanctaidd yma, i dynnu oddi- 
ar yr agwedd hon. Ond ymhellach medd St. Auſtin, pan fo'm 
ni n gweddio 'rym 'n ymddiddan a Duw ein Creawdwr Holla- 
lluog, am hynny fe ddylei fod gennym ni ddledus barchedigaetlt 
iw anfeidrol fawredd Ef ac offrwm i fynu ein herfynion gyda'r 
fith oftyngedig ymſynniad o'n dirfawr*anheilyngdod ein hunain 
megis y gweddai i bechaduriaid 'n ymbil am drugaredd wrth 
Orſeddfa ei Ras Ef; bydded eich meddylieu yn ddifrifol wedi 
ei ſefydlu ar eich gweddieu, megis 'r offrymmir hwynt i fynu 
gan 'r Offeiriad, felly dilynwch ei eirieu Ef 'n ddiſtaw yn eich 
Balonneu gan ddywedyd, Amen, yn weddus ac o ewyllys eich 
galon; wrth hynny 'n rhoi eich diffuant gydſynniad ac 'n dad- 
an eich bod 'n deiſyfu cael y p*theu a weddier am danynt yn 
N hynnulleidfa 'r Saint. 3 
Pan ddarfyddir gweddio, yr ych chwi i godi oddiar eich 
glinieu, a moli Duw mewn Pſalmau, hymnen, ac odleu yſbryd- 
ol, yna canlyn y Bregeth, chwi ddylech gyfri pregetheu 'n be- 
theu buddiol iawn i'ch hyfforddi mewn cyfiawnder, oblegyd 
Gair Duw ydy rheol pob pregeth a rhaid i bregetheu fod o ra- 
gorol leſhid ir Gwerin yn gymmaint au bod 'n egluro 'r *Sgry- 
thur lan neu 'n dyſgu Athrawiactheu gyttunol ar cyfryw ſy wedi 
eu dadguddio yn 'r unrhyw : Ond ni ddylech gyfrif pregetheu 
megis y rhann bennaf o Waſanaeth neu Addoliant Duw. Q 
blegyd Gweddi a Mal ydyw 'r ddzu beth pennaf 'in Ngwaſan- 
aeth Duw, ac 'n ddiammeu iw priſio 'n fwy o lawer na phrege- 
thau ; Bwriad pregethu mewn rhann fawr, ydy eich gynghori i 
gyflawni 'n ffyddlon y dledſwyddeu Arbennig hynny, ſef Gwe- 
ddi, Maw! a diolch i Dduw. Ond y mac'r fath yſpryd drwg 
yn y byd yn gwneud i gluſtieu rhai pobl ferwino cyn belled a'u 


bod nid 'n unig yn priſio rhai Pregcthau o flaen y lleill, ond 


By hefyd rhai Pregethwyr o flaen eraill. Mae St. Paul yn barnu 
r matter yma, pan [yw 'n calw y ſawl oeddynt yn dywedyd. 
(1 Cor. i. 12. iii. 4.) Yr ydwyſi eiddo Paul, a minneu eiddo 
Apol-los, yn gnawdol; er bod rhagor mawr rhwag dyſgeidiaith 
ac araith de wonterakF au gilydd (pa gynheddfau yn wir ſy dd 
yn haeddu clod a chanmoliaeth) etto rwyfi 'n ddifrifol 'n erfyn 
arnoch, pa bryd bynnag y clywoch bregethu Gair Duw, i chwi 
wrando arno yn cyfryw fodd, fel y b mwya buddiol i chwi, 
nid yn gymmaint i ddifyrru eich gluſtieu, ac er lleſhad ich 
Eneidieu ; Ac os byddwch o'r fath dueddfryd da a hwn, Chwi 
dderbyniwch Addyſg —_— y Pregethwr gwaelaf os by dd 
3 IT: 


1 


CE n 
* 
89 


eum 


. ü w 


1 


| 


| 


= 
— lk —— — 


em | — _— 4 4. 


Fan nn To as "> ae ay Cr 
* 


( 118 ) 
ei Athrawiaeth Ef yn öl duwioldeb z ac na thybiwch i ch! 
gam dreulio eich amſer, er na phorthir m'och manyldra ! « 
bydd ef yn fodd ich helpu at hwylio ymlaen Jachawdwriaeth Þþ 
eich Eneidieu. Ar 61 diweddu'r Bregeth, derbynniwch y fendith 
yn ſiriol, gan attolygu ar y Goruchaf Dduw, fel trwy rinwedd 
ei Sanctaidd Ordinhadeu Ef, ich dygir ir porthladd a ddy. 
munech, ir Nefol Ganaan, Preſwylfod y bendigedig. 

Gan ddarfod imi eich harwain drwy holl Waſanaeth Eglwys 
Loegr (yr Eglwys Buraf ar y ddaiar) a rhoi ychdig hyfforddiant iſ 
1 chwi, modd y dylech ymddwyn eich hunain yn Nhy Dduw, 
nid oes gennif ddim ychwaneg i ddywedyd wrthach, ond ce- iſ 
thru 'r un peth arnoch ac ail-adrodd 'r un Cyngor i chwi, fd 
yr ych 'n priſio Jachawdwriacth i'ch eneidieu anfarwol, Gogon- I 
Jant Duw ar ddaiar, a pherffaith gyflawn fwyniant o hono Ef 
rhagllaw, i chwi 'n ddwys yſtyried y petheu hyn, modd y gs. 
llont eich gwneuthur yn orchwyledd, ac yn weddus eich ym- 
ddygiad y Nhy Dduw, a thyftiolacthu yn eglur, mai Criſt no- 
gion ydych mewn gwirionedd, ſef y ſawl ſy'n ofni Duw ac yn 
ddiyſgog yn ymroi i gadw ei Orch'mynion Ef, ac fel y gwy: 
ddoch i Ddafydd lawenychu pan ddywedaſant wrtho Ef, Awn i 
1 dy 'r Arglwydd, am hynny, yn 6l Eſampl ei Sancteiddrwydl | 
at Dduwiolded Ef, ni ddylech chwitheu golli 'r in gyfleuſdra i 
waſanaethu ac addoli yr Arglwydd eich Duw yn gyhoedd yn el 


Eglwys. 


Hyn oddiwrth eich gyfaill a'ch | 
garo, &c, 


A gynta y deloch ir Eglwys, goſtyngwch ar eich glinie! I 

yn ddefoſionol, gan ddywedyd. = 
Bydded ymadroddion fy ngeneu a myfyrdod fy nghalon bob 
_ 'n gymeradwy ger dy fron O Arglwydd fy Nghraig an By 
rynnwr, | l | 
0 Raſuſaf Arglwydd Dduw dyro imi ris fel y gwnelwyf 
y defnydd goreu om hamſer yn dy Sanctaidd Dy di, ac y! 
raſuſol derbyn ni öl yn gymeradwy y ſaw] ſy yma yrawron By 
n gynnulledig in cyflwyno-ein hunain ger dy fron di, er mwy! BW 
ſeu Griſt yr hwn y bu gwiw.ganddo ei gyflwyno ei hun yn Y} 
eml er ein mwyn ni mewn mar Gariad a Goſtvngeiddrwydd. 


Amen . On : 


( 119 ) 


Cyn myned o honoch allan or Eglwys, ymgrymmwch yn 
ufudd a dywedwch. 


ot Gogoniant ir Tad ac ir Mab ac ir Yipryd Glan. 
ith Megis yr oedd yn y dechreu, mae yr awr hon, bydd yn 
dg waſtad ac 'n oes oeſoedd. Amen. 


qt 8 % 2 s as _ . fo Px 


O drag'wyddol a galluoccaf Arglwydd Dduw, bendigedig a 
fo dy Enw mawr gogoneddus am y raſol gyfleuſdra hon, y gaw- 
ſom yrawron ith foli Di, am dy aneirif drugareddeu, a gwneu- 
thur ein hanghenion a'n deffygion yn hyſbys iti, drwy haedde- 


& 
- 


digaetheu ein bendigedig Jachawdwr Jeſu Griſt. Amen. 


= Gogoniant a fo in Duw, ac ir Oen byth 
bythoedd. Amen. 


Ne d 


: 
: 
| 
: 
= 
i 
4 


{ 120 ) 


* 22 a I 28 7 
IDE IDES WIE 
IV 


Cyngor difrifol i ddynion arfer Sanctaidd En 
Duw gyda pharch dyladwy yn eu hymddi. 


ddanion cyftredin. 


Fy anwyl gariadus Frodyr. 


Ae y rhy gyffredin arfer o ofer dyngu, wedi llygru rhan iſ 

4 fwya o bobl, am hynny *'rwyh 'n gobeithio y cymerwa 
'r Annogaeth ferr hon mewn rhann da, ac y cyfrifwch yn rhwy- 
medig ddled ar bob Criſtion, ymegnio hyd eithaf ei allu i attal: 
e r. y fath ffiaĩdd ymarfer beryglus. Po mwya hollawl 2 
chyffredinol y bo troſeddeu or fath yma, mwya hefyd yr ydis u 
gofyn o'n Zel a'n hawgrym iw gwrthſefyll, fel na bo'nt yn ache 
o lygredigaeth pawb yn gyftredinol ; Gwell yw torri heddwch 
dwyllodrus pechaduriaid halogedig, na bod 'n gyfrannogion oh 
hwynt yn eu hechryſlonaf bechodeu. Mae halogrwydd yr Oc 
hon mor ddirfawr,mai braidd yr egor rhai dynion eu geneue heb 
ddyiod allan o honynt aneirif lwon a rhegfeydd echryſlawn ; 2 
hyn heb 'r achos neu 'r cythruddiad lleiaf, nac i leſhad neu ber- 
wyl yn y byd, ond i ſynnu a brawychu dynion difrifol, ſobr « 
duwiol; pa amharch mwy a ellir gynhyg ir ſewl ſy'n wir ac yn 
ddifrifol yn proffeſſu y Grefydd Grift'nogol, nag i ddynion ddi- 
ſtyru y Duw mawr, y maent hwy yn ei addoli a galw arno i 
Iwyr ddeſtrywio hwynt. Am hynny goddefwch imi ymbil ar— 
noch gyda phurdeb diragrith, Cyfaill a'ch garo, pa bryd bynnag 
y crybwylloch chwi Sanctaidd Enw' Duw, i chwi ddyfal bwylo 
a dwys yſtyried ei anfeidrol Gyfiawnder, ei Fawredd ai Allu 
Ef; Ac yn y modd yma ymoſtwng eich galonneu gyda pharche- 
diccaf arſwyd ger ei fron, pan alwoch chwi ar ei Enw 
mawr gogoneddus Ef. Vr oedd 'r Iuddewon tra buont yn dwyn 
Zel ir Gwirionedd, yn parchu Enw Duw, yn y modd mwya 
uchel a derchafedig gan ei gyfrif yn Goffadwriaeth. Pa fodd 


gan 


( 121 ) 


bynny, y meiddiwn ni Griſt'nogion, y ſawl ydym 'n rhwy- 
N N bod yn by w dan . a chaethach Grefydd, 
alw arno Ef, heb dalu iddo Ef y cyfry w barch ſy'n ddledus oddi- 
wrth bob Creadur byw ? Fel y gwnelo 'r annogaeth hon ol 
dwyſach ar eich galonneu chwi, mi a oſodaf o'ch blaen y pery- 
glon o ddilyn y pechod rhy gyffredin yma o Ofer dyngu. Pan 
yſtyrioch chwi Ef fel y mae'n droſeddiad amlwg, o un o Sanc- 
taidd orch'mynion Duw ſef y trydydd orchymyn, mae'n rhaid i 
chwi dybied y bydd ef (fel pechodeu eraill) yn achos o ennyn 
Digofaint Duw i'ch erbyn ; Efe ddywedodd Duw ei hun 'n 
roew nad gwirion neu di-euog ganddo Ef (hynny yw y coſba 
Fe 'n doſt) 'r hwn a gymero ei Enw Ef 'n ofer, pa faint mwy 
ynteu y coſbiff Efe 'r hwn a haloga ei Enw Ef yn rhyfygus, oni 
wna Efe edifarhau 'n ddifrifol am ei ddrwg arfer. Geirieu 
dychrynadwy yn wir yw rhain | ac 'n haeddu ein difrifaf yſty- 
WJ riaeth ; yn gymaint a bod y fath anfad euogrwydd pechod yn r 
arfer ddrygionus yma, o ran ei fod or rywiogaeth waethaf, ac 
mae 'n hollawl ddigon i beri braw a dychryn yn y dewra o 
& ddrwg weithredwyr ar pechaduriaid mwya rhyfygus. Pa beth ! 
2 feiddiai dyn 'r hwn ſy Iwch a lludw ymherrio a gofyn gwaetha 
= Duw, megis ped fae gryfach nag Ef? Pan fo dynion yn di- 
S yityru ac 'n gweithredu ngwrthwyncb i gyfreithicu y wlad 


* 8 — — — - Was 7 
by * 1 1 Y ES wn _ _ 
8 = RT. - 4 
þ « 4 — „ 
FI." R 
DOTY 


7ch maent 'n byw ynddi, mae'n naturiol iddynt ofni 'r Goſb a roir 
0 arnynt os torrant r unrhyw, etto maent beunydd heb nag ofn 
nag arſwyd yn torri Sanctaidd orch'mynion Duw, ar holl rwy- 


g medigaetheu hynny, mae iawn ymſynniad o drag'wyddol ofid a 


; 2 WY thruenti yn goſod arnynt. Ai ni ddylent hwy gan hynny gael eu 
er- coſbi, y ſawl ſy'n dwyn 'r amarch mwya ar Dduw, drwy wneu- 
r 2 BE thyr ei Enw Ef yn watworgerdd, a galw arno Ef ar bob wag 
n achoſion, i f6d yn dyſt gi ffolĩneb hwy, ac i farnu rhyngyddynt 
di- am betheu mor abe a ſalw? Vr arfer ddrwg ddiniſtriol hon ſy'n 
1w We cael mawr rwyſg yn ein plith, yn gymmaint ai bod agos a halogi 
ar- WF pob math ar bobl, a chan ei fod yn bechod mor gyffredin, nid 
nag Wt ydys 'n dal dim cymmaint ſulw arno. Ond ni eiguſodiff hyn 
yo byth mo't evogrwydd, er y tybiai rhai, p'le bo llawer or un gy- 
Alu fw a hwynt, eu bod hwy 'n ddiogel ; etto ni wyddom i Dduw 
he · ei hun ddywedyd ir gwrthwyneb, pan yw Ef 'n gorchymyn ini 
nw vd. 33. 2. na ddilynom liaws i wnethur drygioni. Heblaw 


wyn I hyn, ni ddylem gyfrif y pechod yma yn beryglus iawn, a 

wya Wt Jan ei fod yn ein harwain ir pechod mawr arall o Anudonedd; 

odd WR oblegyd drwy feunyddiol a gwaſtadol ymarfer ag ofer dyngu, 14 
| | tyd 


ca —— — 


(122) 


fydd Nw or diwedd yn fwy cynnefin na dywedyd y Gwir, yn 
gymmaint a phan ddywedom ryw beth a fo'n amheius, neu ryw 
Gelwydd, fe fydd 'n ddigon hawdd gennym ei gadarnhau a lhw, 
heb unwaith yſtyried pa beth yr ym 'n ei dyngu ; fel hyn bob yn 
vchydig fe 'n harweinir i dyngu ir peth 1y'n eglur 'n gelwydd ac 
amwiredd ; Fel hyn 'n gwawdio am ben tan * a lloſgfeydd 
trag wyddol drwy dyngu 'n anudon amriw weithiau. 

At yr yſtyriaeth hon, mae Cyngor un or hen Dadau yn bur 
gyfaddas, r hwn a fynnei ini ymogelyd rhag y rhy gyffredin 
ymarfer o dyngu, ie ir Gwirionedd; oblegid fod y rhy gyffredin 
ymarfer o dyngu 'n fynych yn tywys dynion i anudonedd, ac 
maent bot amſer mewn perygl o ſyrthio iddo. Ond na thybi- 
wch fy mod i yn gwahardd tyngu o flaen y Penſwyddogion ar 
achoſion cyfreithlawn, pan elwir arnoch i hynny ; oblegid ni 
ellwn ac ni ddylem wneuthur hyn; a phan orffo ini dyngu, 
gwnawn hyn, yn y cyfryw fodd ac mae 'r Prophwyd ( 7erem. 
4. 2) yn ein dyſgu ni, ſef mewn gwirionedd, mewn barn ac 
mewn cyhawnder. Peth peryglus iawn yn wir yw ir pechodo Þ 
ofer dyngu, fel mae'n achos i ddynion wneuthur y deunydd 

etha o un or donieu godidoccaf y ganiattaodd Duw oi ddaio- 
nus drugaredd ein cynhyſgaeddu, ſef dawn ymadrodd, pa un 2 
roed 'n bwrpaſo] ini iw foli ai glodfori Ef; medru ſiarad meg 
y mae yn un or petheu mwya lleſol yn holl helyntieu ein bywyi 
hwn, felly hefyd fe ai bwriadwyd i berwyl ardderchogcach 0 
lawer, ſef i ddatgan moliant a Gogoniant anfeidrol Fawredd ) 
Goruchaf 'r hwn a luniodd ddyn o bridd y ddaiar, drwy nert\ 
hollaluog ei Air Ef. Dwys ymſynniad o hyn a wnaeth i Ddz- 
fydd Sanctaidd mor fynych arfer ei dafod yn y modd nefolaidd BM 
yma, fy nhafod (medd Ef. Pſalm 25. 28) a lefara am dy g- 
fiawnder ath foliant ar hyd y dydd,——Er na phriſia ormod o bob! i 
yſywaeth fawr yn ei Eſampl ogoneddus Ef, na chwaith 'n ngorch- 
*mynion ein Iachawdwr bendigedig ei hun pan yw 'n dywedjd 
yn groew (Matth. 5. 34.) na thyngom ni ddim, nac ir Ne, 
cans Gorſeddfa Duw ydyw ; nac ir Ddaiar, canys troedfainge WI 
ei draed ydyw ; onid i'n hymadroddion ni fod, ie, ie nage 
nage ; oblegyd beth bynnag ſy dros ben hyn, or drwg y mae. 
Mi attolygaf yn ddifrifol iawn arnoch, na bo'ch or un dyb * 
annuwiolion halogedig, ſef, mai eich eiddo chwi eich hunan 
ydy eich gwefuſeu, nad oes neb yn Arglwydd arnoch ac y gel- 
ch alw ar Dduw 'n dyſt yn eich ofer ymddiddanion, ynghylch 
coeg bẽtheu anfuddiol; oblegyd nid ellwn wneuthur hyn heb] | 
mawr berygl; ped fac dim ond 'n bod ni yn gwneuthur amg; 
ddefnyl 


( 123 ) 


ddefnydd or ddawn ragorol o ymadrodd a ro'es Duw ini, pa 
4 ddawn ni ddylid mewn modd yn y byd ei harfer ir fath ddiben 
' drygionus, ond yn x N o lawer i ddadgan a chyhoeddi ar- 
d derchog foliant ein Duw. Fel mae 'n rhaid ir perygl fod yn 
far o alw Duw i fod yn dyſt yn ein coeg fatterion gwael ni, 
d felly perycclach fyth ydyw ini alw arno in dieneidio a'n llwir 
ddeſtrywio, neu i fod yn ymddialydd arnom, yn ein llwon, 


r rhegfeydd, Melldithion, a'n bwriadeu drwg. Oblegyd pa fodd 


| 
3 
fy 
; 
[ 


ny mae poſſibl i ddyn alw ar Dduw i ddamnio ei hun, heb anſei- 
n WF drol beryg]l ? Canys ped fac Duw mor barod i wrando ac i dy- 
c wallt ei ddialedd ar ddynion, ac maent hwy megis yn dymuned 


ac,n galw arno i hynny, nid allant hwy lai na bod 'n druenus a 
hynny mewn moment o amſer? Te meddaf, pa fod4 mae poſſibl 
iddyn ddymuned diniſtr a thrueni trag'wyddo! iw frawd, heb 
\ fod 'n euog or pechodeu dilynol, ſef digaſedd, bwriad drwg ac 
Anghariadoldeb, ar cyffelyb ? Gan fod y peryglon o ddilyn 'r 
arfer ddrygionus hon mddangos mor ddirfawr, yn —_— 

pan yſtyrioch pa eſguſion a ellweh roi iw hamddiffyn, yr ydwy 
dd BY yn gobeithio y gwelwch chwi achos da i ddygn gaſſau y fath 
0- WF fhaidd ymarfer e e o ran ei fod yn cyfeirio 'n union i 
2 BY wrth-ſetyll Awdurdod y Goruchaf Dduw a dibriſio ei anfeidrol 
98 WY Allu Ef. Yr eſcus mwya cyftredin a r'oir am dano, fef mai 
yd  defod ac arfer ydyw ; gadewch imi ddymuned arnoch ddwys 
"BY yityried hyn, ydy n debygol i fynych ymarter a neb ryw fath ar 
| 1 WY bechod, fod yn achos o wneuthur ei euvogrwydd yn Hai, neu yn 
0 i hytrach, onid ydy 'n ei wneuthur yn fwy, po mwya er arferir 
ef? Nid ellir dywedyd mai arfer ddiniweid, yw 'r fath haloge- 
8 digacth, os arfer ddrygionus ydy, fel yn ddiammeu y mae hi, 
ond goreu pan gynta y torrir hi; Os dywedir ymhellach iw 
heſcuſodi mai effaith cyſfroad gwyn o ddigofaint ydyw, mae hyn 
mor anreſymmol ar cyntaf, cans pan fo rhyw beth yn achos o 
ennyn eich digofaint chwi a'ch cyffroi,. a oes achos yn y byd i 
chwi o ran hynny gablu eich Greawdr, oblegyd 'r amharch ar 
diyityrwch a gawſoch gan ddynion eich gyd greaduraid ? Mae 
hyn cyn belled a bod 'n eſgus am y pechod hwn, mae'r un peth 
a fyddei i chwi ladd eich Rieni i ddial y cam a dderbyniaſoch 
gan ryw un arall, a chablu Duw, o ran darſod i rai och gymdei- 


thion halogedig, gyffroi eich digofaint chwi. 

Os oes neb mor lwyr ynfyd ac anraflawn, a rhoi hyn yn eſgus, 
ſef ei fod Ef 'n euog or pechod hwn, o ran fod amo gywilydd 
gwneuthur amgenach, pan fo mewn Cwmpeini diffaeth haloge- 


dig, 


: 
4 
5 
i 
1 
1 
1? 
4 
1 


( 124 ) 
dig, gan fod y ſawl, rhan fynycha yn cymeryd ymarweddia( 
ſobr dd 


hedlaeth hon, bydd cywilydd gan Fab y dyn yntef hefyd pan 


ddel yngogoniant ei Dad gyda r Angelion Sanctaidd : Ac wedi 


hyn ni wneiff Efe gywilydd yn eſgus am ei bechod, y pryd mai 

cywilydd mwya ydyw bod 'n euog o hono. Os oes dim arall 
2 eill eſcuſodi 'r pechod hwn nid hwyrach mai Anghymedrolder 
ydyw ; ond ni chymerir chwaith mo hwn yn eſgus cyfiawn, 
megis nad ydyw mynych droſeddu yn gwneuthur y pechod yn 
ai, ond yn hytrach chwanegu ci euogrwydd, felly nid eill un- 
rhyw fath ar bechod wneuthur un arall yn llai. Megis ni thy- 


ccia holl eſgufion, mae'n boſſibl i ddyn feddwl am danynt i 


ddihuddo 'r pechod tra embyd hwn, a chan fod ei ffrwythey 
wrth hir gynnefindod ag ef mar ddiniſtriol, nid ellwch lai na'ch 


tybied eich hunain yn rhwymedig jawn i weithio allan eich la- 
chawdwriacth drwy bryſſur wellhau eich bucheddeu, canys po 


hwya yr arhoſoch chwi yn yr arfer dddrygionus aneſcuſodol yma, 
trymma yn y byd a fydd baich eich bechod, ac felly fe 7 yn 
anhawſach fyth i ſymmud ef ymaith ; nid oes dim ſy 

tra 'r arhoſoch chwi yn 'r ymarfer yma, nad ydych yn haeddu 
dim gwell henwau nac Y nfydion rhyfygus, o ran mae'n rhaid! 


chwi gredu, naill ai bod Duw, neu naccau credu i fod Ef ol]; 


os ydych yn credu fod Duw Goruchaf yn Hanfod gyflawn o bod Þ 


perffeithrwydd, ac yn ddilynol, i fod Ef o anfeidrol Gyſtawnder 


a Sancteiddrwydd, nid ydy boſſibl i chwi dybied lai pan fo 


A 


meddylieu 'n ddifrifol, mai y radd uchaf o hyfdra a rhyfyg ydjw 
i chwi ddirmygu ei Anrhydedd a dibriſio ei Fawredd Ef, n I 


” 
y 


oddefai Tywyſogion y byd hwn mo hanner y fath amrafael am- 
harch, yr ydym beunydd yn et roi i Frenhin y Brenhinoedd 2 


ifrifol yn wawd, cohed y cyfryw un y peth a ddywedodd Þ 
ein Iachawdwr bendigedig (Marc. 8. 38.) Pwy bynnag a fyddo Þ 
cywilydd ganddo fi am geirieu yn yr odinebus ar pechadurus gen- 


iccrach Þ 


E 
9 
1 
; 


Arglwydd 'r Arglwyddi gyda mawr hyfdra a gwynebeu caled. W 


Os or tu arall yr ydych 'n credu nad oes 'r un Nuw, nid eill fo 


4 
- 


dim llwyr ynfyttach nach lwon cyffredin, can's pa fwy ffolined: 


eill fod, na thyngu ir Duw nad ydych yn credu i fod Ef. Fel hy! . 
n chwi welwch fod eiſieu Synwyr ar yr hyn nid y yn credu bod 


Duw, o ran i fod yn tyngu i Hanfod nad yw Efe 'n credu ei fod 
Ef ar 'r un amſer, ac am hynny yn ol ei dyb ai ffydd ei hun nid yd 


*% 
S 


"1 
a» 
4 


ei lw ef o leſſad yn y byd iddo, Ac er nad oes math yn y byd r 


eſgus i roi am y pechod yma ſy mor dra chyffredin 'n ein pliths | 
etto er hyn, pa beth a glywirfynychach, na chymeryd Enw Duw " 


ofer, 


N 
1 


A 
1 
£ 


( 125) 


ofer, nid yn unig 'n nghydfaſnach, y naill ddyn ar llall, ond yr 
eidifyrrwch ai chwaryddiaith, wrth ymddiddan ac ymreſymmu al 
gilydd, yn ddiammeu fe allai dynion ymddwyn 'n fwy cymheſur 
tu ag at eu gilydd, heb iddynt yn y modd yma, halogi Sanctei- 
ddiaf a pharchediccaf Enw y Duw mawr daionus, Os twng 
dyn fel y coelier ef 'n well mae'n camgymeryd yn ddirfawr, o 
ran fe dybiai dynion difrifol f6d ei gredit ef n wann iawn, pryd 
mae'n rhaid iddo ef i chynhal i fynu er mawr beryg] ac embydr- 
wydd iw Enaid. 

O Dduw trugarog ! ini oddef y fith amharch ith an'eidrol 
fawredd di, ini glywed mor fynych gablu a diyſtyru dy dra addo- 
ledig ath byth fendigedig Enw Sanctaidd. 
= n ddiammeu mae hyn yn fatter o ofid, triſtwch a galar mawr 

i bob gwir Griftion, er bod y trydydd Orchymyn 'n gwahardd | 

yn groewa dim gymeryd Enw Duw n ofer, etto mor anfad yw | 
rhyfyg dynion, nid ydynt 'n unig 'n cymeryd Enw Duw 'n ofer, | 
ond hefyd ei halogi Ef yn eu hymadroddion cyffredin, megis | 
ped fae ddim yn gofyn 'r Anrhydedd ar parch leiaf ; y pryd na 
oddefo 'r unrhyw bechadur yr amharch lleiaf iddo ei hun, heb ei 
' BY ddialu. A ellwn ni dybied y goddefiff Duw, Arglwydd mawr 
Nef o Daiar, byth glywed gablu ei Enw Sanctaidd Ef? Oni 
wneift Efe yn hytrach barottoi ei Saetheu ar ei linynnau, ac ym- | 
roi igoſbi yn doſt y cyfryw ddrwg weithredwyr, er ei Drugaredd 

'' BY Ef, dros amſer attal ei law Ef? Yr oedd Cyfraith doſt iawn yn 
0d erbyn Cabledd dan ddeddf Moſes, p'le gellwch weled Lefiticus | 
24. 16. 7 rhoid i farwolaeth pwy bynnag a gablo Enw Duw. | 
"cl | Er nad ydy cyfreithieu 'r Deyrnas hon ddim cyn gaethed, etto | 
JB maent yn ddigon i argyoeddi y pechod fhaidd yma, pedfae'r ſawl 
"By {y'n caſſau 'r ymarfer yma yn dwyn cymmaint Zel ac y ddylent 
mi Anrhydedd a Gogoniant eu Duw. Peth iw ddymuned yn fawr | 
ydy, i ddynion gymeryd eu perſwadio i ymadel ar arfer gywily- | 


0 ddus hon, heb ir goſb a roir yn y Gyfraith at eu gwellhad hwy, | 
b i hannog i hynny ; oblegyd fod yn fwy canmoladwy i ddynion | 


f ymadel a drwg arfer allan o ddwys ymſynniad o euogrwydd y 
05 pechod, nag o ran oſn y Goſbedigaeth ; ir perwyl yma, gade- 
vuvoeh imi ddangos i chwi mawr anweddeidd-dra y pechod hwn ; | 

m1 Bu nhyb cyffredin põb dyn, peth anweddol iawn ydy dangos 'r | 
yo) Amharch lleiaf ir ſawl ſy'n gydradd a ni, mwy o lawer ir ſawl | 
ſy'n uwch na _ anfeidrol mwy ynte o laweroedd ydyw di- [| 

anrhydeddu y Goruchaf Dduw ; gwall ſynwyr mawr ydy troſe- 

Adu yn erbyn a digio yr hn a ill ein cyſtuddio a'n dwyn i ddir- 
; | tawr 


6126) 


fawr gyfyngdra. Ac os q hyn yn gyttunol a chyffredin dybDyn. I 
ol ryw, f*ellir yn ddiau gyfrif y dyn hwnnw yn 9 f 
yn aneſcuſodol iawn, yr hwn a ddigia ac amharcha ei Greaw: | 
dwr ai Geidwad heb gael na difyrrwch nac Elw na lleſſad yn 5 
byd oddiwrth hynny, oblegyd pa ddeiſyfiad a fodlonir a thyngu? 
Pa wyn neu drachwant fy'n chwennych halogi Enw Duw ? Pa 
warth tra mawr ini gan hynny ſy'n deiſytu dim cymmaint x 
chael ein cyfrif yn ddoeth a Synhwyrol, beryglu ein Trag'wy- 
ddol Iachawdwriaeth am ddim ? Fe ddangoſiff r Occrwr godeu iſ 
Uawnion a ennillodd Efe wrth ei bechod, ac yn öl ei dyb ef, Efe 
am ymffroſtia na fu ei boen ai lafur ef yn ofer, ac fe eill y Gor. iſ 
thrymmydd gymeryd golwg ar eu dai gw'chion helaeth, ei dit. 
oedd ai feddiannau llydan a ennillodd yntef; Ond nid oes 

y I yngwr halogedig ddim i ddangos nac i ymffroſtio oi blegyd; 
ond cydwybod euog iw gyhuddo ai ddychrynnu ; mor anghy- i 
flon, afreidiol, ac anfuddiol o beth yw 'r pechod hwn, nad oes na 
firwyth na gwobr i gael oddiwrtho, ond gwarth a gwradwydd 
ac Angeu trag'wyddol. Oni ddylem yn fawr ymofidio wrth fe- 
ddwl jam gyflwr y ſawl ſydd heb na rheſwm na difyrrwch, heb 
na budd, Elw, neu leſhad yn y byd, ond gyda mawr bechod ac 
embydrwydd yn myned rhagddynt i gablu Vow Duw, ac annoy 
ei ddigofaint a'i far iw herbyn. Am hynny pa bryd bynnag y 
crybwylloch Enw mawr ofnadwy Duw, yr wyf 'n ddifrifol yn 
dymuned arnoch, na fonioch am ei Enw Ef ond gyda mam 
barch ac anrhyddedd, ac os oes gennych ddim pris yn eich 
Gwynfyd trag'wyddol, na ddigiwch mewn modd yn y byd y 
—— Dduw, oblegyd Efe yn unig a eill eich gwneuthur u 
wynfydedig. | | 
Tr wyf yn gobeithio gan hynny, Frodyr, os darllennwch 
chwi yn ddyfal hyn o Gyngor byrr ac os argraphwch chwi ei 
Reſymmau Ef ar eich galonneu, na halogwch ac na chymerwa Þ 
Enw Duw yn ofer, Coffadwriaeth pa un a fu fendigedig drwy 
yr holl oeſoedd; ond 'n hytrach y bydd eich gofal pennaf i ſanc- 
teiddio yr Arglwydd Dduw yn eich galonneu, yn lle cablu, mal 
ei Enw gogoneddus Ef; a Duw ei hun a wnelo i chwi ei folian- 
nu Ef felly yma ar y ddaiar, fel y galloch i glodfori Ef byth by- 
thoedd yn y Nefoedd ; hyn yw taer ddifrifol Weddi. 


Eich Garediccaf Gyfaill, &. 


# 


= 
i- 

: 
xc 
= 


4 

* 
My 
* 
— 1 
#0 
»: 


i reoli eu 


( 127 ) 


THE) ED A CACA ho HR BA EA: Ho ka 
L 


Cyngor difrifol yn erbyn y Pechod o Feddwdod, 


Fy anwyl gariadus Frodyr,— 


AE Anghymedroldeb, y fath elyn i bob peth ſy rinwe- 
ddol yn Nyn, i bod peth ſy* weddus a chymmwys 1 ddyn, 
y dylei holl ddynol ryw godi i fynu mewn digofaint iw erbyn, 
megis peth ſy'n anurddo ardderchawgrwydd dynol anian ac yn 
neuthur dynion mor wael a dirmygus ar anifeiliaid direſwm. 
Fe eill y creaduriaid mudion hynny, gael eu meddwi a diod ga- 
darn, oblegyd nad ydynt hwy wedi eu cynhyſgaeddu a rheſwm 
1 ac heb fod ganddynt ddim ymſynniad o 
ddledſwydd neu gywilydd, yn rhag-weled dim embydrwydd, 
nac yn ofni barn i ddyfod ; a phan ymchwelo 'r ci yn ei 6] iv 


# chw'dion, neu pan ymdreiglo 'r hwch yn y dom, nid ydynt 


hwy yn gwneuthur ond yn öl eu naturiaeth.Eithr Dyn y creadur 
godidog hynnw r hwn a wnaed ar ddelw Duw ei hun, ac 
mewn ardderchawgrwydd ychydig is na'r Angelion gogoneddus; 
dyn yr hwn a gynhyſgaeddodd Duw a rheſwm, fel y gallai wy- 
bod ei Ewyllys Ef, ac a chydwybod iw annog ef i fod yn ofalus 
iw wneuthur, ie i Griſtion 'r hwn y mae addunedeu Duw arno 
ef a chanddo hawl i Drag'wyddol Deyrnas; Meddaf ir Creadur 
doeth a godidog yma, ymadel ai Reſwm, ai Gydwybod, ai Nef 
ai Dduw, am ychydig mwy o ddiod nag ſy raid iddo wrthi, ie 
am 'r fath ormodedd o honi, ac a fo'n achos nid yn unig o 
boen, gwarth a gwradwydd preſennol iddo, ond hefyd o drueni 
trag wyddol yn y byd a ddaw : mae hyn yn fath anfeidrol radd 
o bechod ac ynfydrwydd, na ddichon pob dyn yn ei jawn bwyll 
lai nai gondemnio gyda digllonedd ; ac mae'n rhaid i bob dyn 
gytaddef, nad eill dim caredigrwydd fod mwy amſerol a phwys- 
fawr nag annog pobl i ymadel ar fath ffiaidd bechod ai dychwel 
hwy yn eu hol ir fath Stat hyfryd ogoneddns o Sobrwydd 
Criſt'nogol, 

Gwaith 


( 128. );, 


Gwaith Sanctaidd Crefydd ydyw hyn, yn öl yr annogaeth yr 
*Sgrythur Lin ( Zphes. v. 18.) Na feddwer chwi gan Win yh yt 
hyn y mae gormodedd, eithr Jlanwer chwi at Yſbryd. Fel pe 
dywedaſid, gwybyddwch fod gennych ragorfreintiau nefol, Chy, 
chwi ſy'n byw dan Stat yr Efengyl, na fyddwch fel Moch a 
brwyſg yn ſathru tan draed y gemmau mwya gwerthfawr. Ch'y- 
chwi y ſawl ſy rawron yn gwallgofi ac yn cablu o ran gormodedd 
o ddiod gadarn, a ellwch os iawn arferweh y moddion o Ras, 
gael*'ch lenwi ar Yſpryd Glan, a bod yn ddedwyddol y nngwaſan- 
eath a ffafor Duw, fel yr Angelion Sanctaidd. 

Am hynny dwys yſtyriwch werthfawrhydi eich Nefol Ene- 
digaeth-fraint ac na werthwch moni am gwppaned o ddiod, mor 
flaſus bynnag y bo hi, rhag fel Eſau pan ddeloch i gydnabod 
eich ynfydrwydd, na chaffoch byth dracheſn moni er i chwi 

ddagreu i thaer geiſio. : 

rueni dyn yn ei Stat gwympiedig, ydyw fod ei Enaid ef 
wedi ſoddi iw gnawd, ai fd o naturiaeth ai ddychwant ar ddry- 
gioni, ar Cnawd bob amſer yn chwennychu 'n erbyn 'r Yſbryd, 
ac mor dueddol i ddilyn chwanteu cnawdol, ie i ragddarbod dros i 
y Cnawd er mwyn cyflawni ei chwanteu Ef. Mae hyn o beth Þ 
mor ddireſwm ac annaturiol, ac i Frenhin waſanaethu ei gae- Þ 
thwas, neu i ddyn adael iw gephyl i ſathru ef tan ei draed. 
Gwaith Rheſwm Crefydd, a Gras Duw ydyw diwygio 'r afreol- 
aeth yma, modd 7 gallo galluoedd iſaf r Enaid, ufuddhau y rha 
ſydd uwch, ac fel y gellir daroſtwng pob rhai o honynt i ufudd - 
hau ewyllys Duw, a chwanegu ei 4 ef. On hynny, Þ 
megis mai pleſereu a meluſchwante ſyn hudo pobl drwy ynfyd- Þ 
rywdd eu cnawdol feddylieu i Anghymedrolder; mae 'n hollav! Þ 
anghenrheidiol i Jachawdwriaeth drwy nerthol gymmorth 
Sanctaidd Vſbryd Duw, mewn dledus ufudd-dod 1 reoleu t Þ 
Efengyl, ſef Cymmedrolder, dirweſt a marwhid, gadw ein 
Cyrph yn y fath drefn a rheolaeth, fel y gallont 154 yn arfeu 
cymhwys ac addas in heneidieu yn eu hegnion at waſanaethu ac 
anrhydeddu Duw. Yn hyn, y mae y Rhinwedd a'r Gras yma 
o Sobrwydd yn ſefyll, ſcf ei bod 'n goſod terfyneu dyladwy | 
bleſereu cnawdol, yn ein hattal rhag bod yn euog o Anghyme- 
drolder mewn bwyd a diod, neu mewn un weithred naturiol 
arall, drwy hudoliaeth y gwag ddifyrrwch ſydd iw dilyn. ; 

Ond yn fwy pennodol am y pechod yma o Feddwdod ;-Fe 
welodd Duw yn dda greu amriw fath ar ddiodydd da ei blas a 
hyfryd ir golwg, môdd y gallem addef ddonieu daionus ) 
Goruchal 


( 129 ) 


Goruchaf Dduw tu ac attom ni, yn rho'i ei greaduriaid i ni 
nid yn unig i ddiwallu ein anghenrheidieu, ond hefyd i'n Ilonni 
a'n diddanu. Ond'dyma 'r lle y dylem wilied ar ein Sobrwydd, 
fel 'r ymgadwom tu fewn terfyneu Cymedroldeb ac na 'n huder 
i ormodedd er daed a phereiddied a fo 'r ddiod, ac er dyfyrred a 
fo 'r cwmpeini. ' 

Fe ddarparodd Duw (fel y crybwyllwyd or blaen) amriw fath 
ar Winoedd a diodydd eraill i lonni a diddanu Enaid dyn, at 
eynhal Ef i fynu dan 'r amriw gyſtuddieu mae n ddaroſtyn- 
gedig iddynt yn y bywyd trangcedig hwn. Gwin a lawenycha 
galon dyn, medd Dafydd. Rhoddwch win ir trwm o galon, 
BW medd Solomon. Ar 'r achoſion yma, mae gwin o ragorol leſhad 
Wi fywyd dyn. Yn hyn mae'r Grefzdd Griſtnogol 'n ymddwyn 
In fwy caredig tu ac attom ni, nac y darfu Rechab ymddwyn 
tu ac att ei blant, neu Mahomet at ei Ddiſgyblion. Ond dyma 'r 
adrwg, y pethe a roes Duw yn hael iawn er dibennion daionus, 
Ir ym ni yn eu camdreulio i fwriadau drwg ; ar ddiod a am- 
canodd y Goruchaf Dduw i'n lloni, ein diddanu a'n diwallu, a 
gam arfer, ac a ddifroda dynion pan yfont ychwaneg o hont 
W nag y weddai ir dibennion hynny ; fe dry meddwdod y peth 
amcanwyd yn feddyginiaeth yn wenwyn ini, a'n Gwin yn fuſtl 


a ddiflanna, a phob pechod a drygioni agynnydda fwy fwy yno. 
Medd-dod ydy' 'r achos or drygeu hynny y fawl ſydd fel llifeir- 


14. rant yo torri troſom ni, ar rhai mae dynion ſobr difrifol yn 
nf, cwyno ac 'n ymofidio o'u herwydd. Nes y bo'r pechod yma 
BY n anarferol ac yn ddiyſtyr, ie tan y chywylyddier ef allan or 
I by d drwy yr cyfreithieu a wnaed ir perwyl hwnnw, ni ddichon 


| yr holl foddion eraill i wellhau moeſau dynion fod ond ychydig 


th Þ : 
1 lefhad, A chan mai un or bendithion mwya a eill ddigwydd, 
ein = fy ddei 'r fäth wellhäd, da y gweddai i bob dyn doeth a ſyn- 
fe hwyrol, ddwyn y cyfryw at y Pen'wyddog i gael eu coſbi gan- 
1 ac {YI $40, os ni thyccia ffordd arall yn byd i hannog i ymadel or fath 
m ffaidd bechod. Mae r pechod yma yn niweidiol iawn i ni, 
y i nid yn unig fel yr ym ddynion, ond fel yr ym ni Griſt'nogion 
me- hefyd; ac mac'n rhaid iddo wneuthur i bob rhyw ddyn a ſo 
rio dim teimlad, rheſwm neu gydwybod ynddo, yſtyried a gweled 
'r anfad ddrygeu a ddaw o ddilyn Meddwdod. Eithr fel mai 
Fe ofer a fydd pob annogaeth ac ymgais i attal y pechod hwn a phõb 
as a pechod arall, heb ras a bendith Yſpryd Sancteiddrwydd, am 
s 1 hynny, mi erfynniaf yn daer ar Dduw Rhoddwr pob oris a 


daionk 


aſpiaid; *ple bo meddwdod yn cael ei rwyſg pob rhinwedd dda 


— — — 


( 135 ) 


daioni gymmorth 'r Yſtyriaetheu hyn, a help ei lan Vſpryd Ef, 
fel y bo m gry fion drwy ei ras Ef 1 ddiſtewi pb eſgus a mary. 
hau pb tucddfryd ir pechod hwn, ac i annag pob un a ddarllenno 
y traethaud byrr hwn, i ymwrthod, fñeiddio a dygn gaſſau t 
pechod o Feddwdod. Ir perwyl yma myfi a yſtyriaf yn Gyn- 
taf y drygeu mae ef yn achos o honynt ini fel yr ym ddy nion, 
1 ail fel yr ym Griſt 'nogion. | 
Mae meddwdod yn niweidiol ini fel *rym. ni ddynion, © ran 
ei fod yn ein difuddio ni or peth godidgcca? {yn perthyn ini, ar 
peth a ddylei fod yn rhagoriaech rhyngom ni a chreaduriaid.eraill 
ſef ein rheſwn ; wrth ini ei ſoddi ef, mae yn ein gwneuthur ni 
yn waeth ein trefn na Moch anifeilaidd. Ni chyfrifir y dyn doe- 
thaf pan fo mewn diod ond ffiy), ac fe fydd euog o amryw gam- 
pau ynfyd amryfus ac anfynhwyrol, ni ſieryd ac ni cherdd y 
meddwyn fel dyn ara'l, ond ei ymJJygiad a fydd yn anfoeſol, yn 
anweddus, yn wyilt, hyll a gwallgofus. | 
Dyn fel y mae'n Greadur rhef mmol, ſef yn ddoeth a ſyn- 
hwyrol, mae yn dwyn delw Duw arno ef, ond mae anghymed- 
rolder yn ei wncuthur yn Itvyr angli Hey bidde Ef; yn gym 
maint a bod y creaduriaid mwya dirmygus, 16 mae Ci neu h- 
flant neu Neidr yn dangos mwy oi ddelw ynddynt na'r Meddwin, 
V Creaduriaid hyn er eu bud hwy yn wael, etto maen't fel) 
creuodd Duw hwynt ar y cyntaf, eithr mae'r dyn ſy. wedi ei 
orchfygu gan ddiod, yn hollawl anghyfel;b iddo Ef, ac yn fwy 
dirmygus na'r Creaduriaid gwaelaf a greuodd Efe: Mae'r Meds: 
wyn yn troi Gogoniant Du i lun eidion 'n port glaſwellt, neu 
yn hytrach i hwch yn ymcdreingio vn. y dom. Fe ddywedir yn 
gyffredin, am ddyn mewn diod nad y efe yn gyffelyb iddo el 
hun pan fo Sobr, nid yw fe 'n gwneuthur dim yn ol rheſwm 2 
chydwybod, ond yn porthi ei chwanteu cnawdol fel mochyn 
anifeiliaidd, a chynddaredd dyn ag yſpryd aflan ganddo, yn an- 
ghymwys i gympeini a Chymdeithas dynion, yn flinder ac n 
allonyddwch i bawb a fo 'n agos atto; yn pert galar a thriſtwch 
i rai, ac 'n watworgerdd i eraill. Y pcth goreu a waelr iddo 
pryd bynny ydyw i ſymmud ef allan or ffordd, nes y delo amſer 
a chwlg, ag efe atto ei hun. Vn ficcr, pan Fs ei wybod- 
aeth atto (fel Nebuchadonoſor) fe fydd yn facth iw galon ef fedd wi, 
mor anitciliaid] y bu efe, ar campau ynfyd cywilyddus a fu ele 
va euvg o honynt. Nid yw 'r pechod yma 'n unis yn hurtlo 
deailtwriaeth dyn 'r amier preſennol, ond mae'n hawdd ganddo 
gyd-gynnyddu ar ddyn v/da't oedran ac ir Meddwyn heneiddio 
vn 


yr f o fl ac yn llai o dd}n. Pan orchfygir Rhefwm gan 
chwanteu 'r Cnawd, hwy a ſefydlant eu hawdurdod mor gadarn, 
yn gymmaint y bydd dyn dan lywodiacth ei wynieu afreoſu, yn 
waeth ei ſutt nag Anifail. 2. Hyn am tywys i yſtyried yn ail, 
mor ddiyſtyr a dirmygus y gwni 'r pechod hwn, bobl yngholwg 
pob dyn. Eu gweiſion, a'u hisafiaid ai dirmygant ac au diy ty- 
rant ar plant yn 'r heo!ydd a'u gwatworant. Eu hymddygiad 


wirionffol ai gewna hwy yn wawd ir anyityriol, ond 'n ohd a 


thriſtwch ir difrifol ac y! gyw.lydd iw Ceraint ai Cyfeillion. Yn 
wir pa 'r olwg a eill fod mwy triſt a gohdus, na gweled dyn 'r 
hwn a ddichon ymgyfeillachu neu gymuno gyda Duw, yn ei 
wneuthur ei hun yn anaddas neu yn anghymmwys i gyteiliach a 
chwmpeini dynion, i weled Ef yn gwerthu Anrhydedd ac Ur- 
ddas ei natur ai obaith o drag'wyddol happuſrwydd, am y difyrr- 


wech gwael o ychydig o ddiod a red ymaith dros ei dafod ef. 


Hyn ſy'n gwneuthur 1 lawer o wyr enwog a godidog yn ddi-yſtyr, 
a'r achos nad ydynt yn cael mor parch ar cymeriad ſy ddyledus 
iddynt. Yn Drydydd, y pechod yma a fydd achos o aflendid 
buchedd a thrythyllwch anifeiliaidd, efe a dry reſwm dros 
drws, ac wedi hyn ni fydd dim i reoli ein gwynieu, ac fe fydd 
cymaint o anrhefn, a phan dorro carcharorion y Carchar ac y 
laddant eu Ceidwad, ni fydd na rheſom na chydwybod iw 
ffrwyno ai cadw tanodd, wedi enynno gwin neu ddiod gadarn 
hwynt. Oddiwrth hyn y daw yr anfad ddigwih dd-dra o arfer y 
pechodeu mwya fhaidd a chywilyddus; ac fel Meirch porthian- 
nus hwy a gyhoeddant aflendid eu calonneu, a gwylltineh a 
chynddaredd eu trachwanteu cnawdol yn yr heolydd, gyſtal a 
phan heidiant 1 dai 'r putteiniad. Lot gr da a chrefyddol pan 
oedd mewn diod, a orweddodd o4da ei ferched ei hun, ar un 
fath Noah hefyd a wnaeth beth anweddaidd yn ei ddiod. Yn 4. 
Mae'r pechod yma, yn achos o ymrafaclion a chwerylau ymyſg 
dynion. Mae llawer yn ſyrthio a lan yn ei d.od, nas gwyddant 
amcan mor ſutt, na'r modd, na'r achos; yn gy mmaint ac y 
mynnei yr Gwr doeth, ſef Solomon, ini gymer;d hyn, megis 
dihareb, bod ir hwn a eiſteddo i fynu yn hwyr tan enynno gwin 
ai gymdcithion ef, yn gyffelyb i ddyn a gweliau arno heb achos. 
Pan fo yſpryd dyn wedi ei ofod ar dan, megis, gan ormodedd 
o ddiod, yr achos lleiaf a ennyn ei ddigoſaint ef, ie lawer gwaith 
heb achos yn y byd, ac weithie ni ddiffydd dim mono ond 
gwaed ei Wrthwynebwr. Pa nifer mawr a fwrdriwyd mewn 
tafarnau ers ychydig e fiynyddoedd ? Ac Och! mor ddirfawr 4 
Þ fydd 


—— — — 


( 132 ) 


ydd y waedd honno am ddialedd, pan fo 'r ddau anfad bechod. 
yma, ſef Meddwdod a Llofruddiaeth yn galw am lawn a Chy- 
fiawnder or Nef? Pa ſawl un yn ei ddiod a laddodd et geraint 
agoſaf ai gyfeillion anwylaf, a braidd nas lladdei efe ei hun, pan 
ddoe iw iawn bwyll, wrth feddwl am y weithred a wnaethe! efe, 
Yn ei feddwdod y lladdodd Alexander Clitus un oi Gyfeillion 
ffyddlonaf a hoffaf ganddo, a hynny ddim ond am ei gynghori 
ir goreu. Yn Bummed, Mae meddwdod yn byrhau einioes 
dyn, ac yn gwneuthur ei fywyd yn ofidus iddo, ac y fydd yn 
achos o ddwyn arno amriw fath o ddolurieu a chlefydon, Ac 
er bod rhai, o ran cryfdwr eu *'menyddieu, a ddaliant allan yn 
hwy heb amharu eu cyrph nac eraill, etto gwenwyn i bawb 
ydyw gormod o ddiod ; er nad ydy yn lladd pob un gan gynted 
au gilydd, etto ni phalla yn y diwedd, o ddwyn eu pennau 
mewn triſtwch ir bedd. Mae hir amſer er pan ddaliwyd ſulw 
(ac mae 'n rhy amlwg yſyw'eth iw wadu) os darfu ir cleddyf 
ladd ei filoedd, i Anghymedroldeb ladd ei fyrddiwn ; ac er 1 rat 
fyw yn hirach na chyffredin, etto hwy a fyddant mor fethedig, 
lleſg, a nychlyd, wedi eu hurtio a'u penſyfrdanu wrth golli eu 
ſynwyr, gyſtal a'u hiechyd, megis fel pe bae bwriad Duw yn 
hyn o beth i cadw hwy yn fyw yn y fath wendid corph ac 
Yſpryd, fel dynion wedi eu crogi ar Sibbedau er eſampl i eraill. 
A Duw ei hun a wnelo i bawb ſy'n euog or pechod yma, 
gymeryd eu rhybuddio oddiwrthynt, fel yr ymgadwont tufewn 
terfynau cymedroldeb a Sobrwydd. Ya 6. Ni ddichon y 
meddwyn mo gochelyd y perygl a fo o flaen ei lygaid ef. Fe 
fydd y tath dew gymyleu dros ei olwg ef, na wel Efe na Llynn 
na Divin a fo'n amlwg ddigon i eraill, ac ni wyr ragor rhwng 
ei Gyfaill ai Elyn. Pa nifer mawr a dorrafant eu gyddfau wrth 
ſyrthio oddiar eu Ceftyleu, neu a foddwyd mewn llynnau a cheu- 
Foſydd, neu a loſgwyd yn eu gwelyau yn eu meddwdod ? Ac 
mae eu muſgrellni a'u methiant hwy en hunain, bob munud yn 
bwgwth i difuddio hwy o'u bywyd ; maent 'n ymſymmud ac 
yn ymdroi fel plentyn yn cerdded wrthy prenniau, a phob Carreg 
yn eu ffordd a wna iddynt dramgwyddo, a phob amſer yn barod 
1 ſyrthio iw diniſtr eu hunain. Ac os bydd rhai'n neu yr cyffelyb 
Siawynſieu a damweinieu, yn achos o'u marwolaeth, mor embyd 
reſynol a fydd eu cyflwr hwy i ymddangos ger bron Duw, yn 
marw yn y weithred o wneuthur camaſer oi drugareddeu ef, ac 
anufuddhau ei ewyllys Ef. Ii 7. Mae meddwdod yn 
gwneuthnr i ddynion ddirmygu Sobrwydd, ar fawl a fo'n ſavers 

ac 


| 
8 
; 
4 
: 
| 
1 
: 
3 
: 


. 


. w A PEA DS A 


( 133) 


Mae Dafydd yn achwyn ei fod ef yn wawd ir meddwon, 2 
Nabal oedd yn ei win pan ddifenwodd Dafydd, Eneiniog yr 
Arglwydd, megis fel ped f'aſei un a ddiangaſei oddiwrth ei Feiſtr. 
Hyn a bar i ddynion gael eu Siommi a'u twyllo gan bob un a fo 
ei fwriad ar dwyllo eraill. 

Meddwdod a wna ddyn 'n anghymwys i f&d yn gyfaill nei- 
Iltuol neu yn Gynghorwr cyffredinol, ac anheilwng o ſwydd yn 
y byd ar for na thir. Meddwdod a ddwg anair ar y fawl at 
mynych arſero, oblegyd nid oes yr un henw mwy amharchus 2 
gwradwyddus na Meddwyn cyffredin, Ac heb law hyn, pechod 
treulgar iawn C Meddwdod, nid ellir byth moi faentumio heb 
fawr goſt ac heb ddifrodi llawer o amſer ac eſceuluſo gorchwy- 
lion, a dledſwyddeu anghenrheidiol. Pa fawl un ſy'n gadael 
eiſieu bwyd a diod, ar eu teuluoedd, i borthi 'r pechod treulgar 
hwn? yn gymmaint a bod hyn yn ddihareb gan Solomon, y dato 
r Meddw ar Ghuth i dlodi. | 

Fel hyn y ceiſiais ddangos i chwi rai or drygeu hynny, mae'r 
pechod hwn yn dwyn arnom ni fel 'r ym ni ddynion, ond yſy- 
waeth nid ydy 'rhai'n mo hanner eu Sum hwynt, os yſtyriwn nt 
hwy fel yr ym ni Griſt'nogion, mae'r drygeu yn anfeidrol yn 
ftwy, j Fe yrr meddwdod ymaith oddiwrthym Sanctaidd 
Yipryd Duw, ac ai diffodda Ef. Hyn a ddyſg St. Paul yn y 


: Geirieu hyn, Na feddwer chwi gan win yn yr hyn y mae gormodedd 


eithr Hlanwer chwi or Hprjd; Wrth y geirieu hyn y deellir, na 
chyttal y ddau hyn ynghyd, oblegyd ni all neb fod yn llawn o 
Yipryd Duw ac o win ar unwaith. Ein Anghymedrolder, me- 
ddaf a yrr ymaith oddiwrthym ein Sancteiddiwr an Diddanydd. 
Mae Ef or fath burdeb difrycheulyd, nad eill gyd trigo gyda 
thaidd a gwarthus chwydiad y meddwon ; cans pa gymunded 
rhwng goleuni a th'ywyllwch ? Crift a Belial? Yn ddiau os 
haeddei neb gael eu galw yn feibion Belial (fef dynion cyndyn 
afreolus) rhain ydynt hwy : Oblegyd hwy ydy rhai mwya didor- 
riad, cyndyn, ac afreolus or cwbl. Ac heb law hyn, mae'r 
pechod hwn 'n gwneuthur dyn yn anghymwys i bob gweithred 
Yiprydol a chrefyddol : Nid eill y dyn a fo gwedi hurtio gan 
ddiod, gymaint a meddw] un fyfyrdod grefyddol a difrifol, na 
derbyn lleſhad yn y byd oddiwrth dduwiol gynghorion dynion 
eraill. 0 05 

Pa drefn a eill fod yn y Ty hwnnw, pan fo Pennaeth y Ty 


yn feddw ? A ddichon y cyfryw un weddio gyda'i dylwyth, neu 
eu haddyſgu ym mhrif byngcieu 'r ffydd a dledſwyddeu Crefydd ? 


13 Oni 


— 


K 1 »„— =p 
- $6. ner ho — 
AC —— — —— Lé— — 


mw pets 


* „ 
r 
- 


— - 
— 


—— = AQ. 
ny — 
p 4. 4 at Y; 3 "I" 


_—C CC 
— 


"PD wt —A—W— DAN COS 
- TO 


_ CY d 
* 2 
my 
6 
Rs J 
* 3% — 


E 


— — 
3 ů — AS i DL OS * = — A 
— 8 — — __ % 

2 6 - = * —— * 
a 7 — — 
— - 
* r "_ — . - 
s #%, 


a 
r 


— 


(4134) 


'Oni ddylei 'r cyfryw un arſwydo yn ddirfawr wrth gyffwrdd 2 
dim SanQaidd yn y fath gvflwr halogedig ? Onid oes digon 
achos iddo ofniyn fawr ddialedd y Duw mawr Sanctaidd am ry- 
f „ _ymadanyos ger ei iron Ef yn y fath gyflwr anweddus, 2 
ſengyd cynteddoec ad ei Dy Ef? Fe dybiai rhai, mai yfed por- 

mod o win, oedd 'r be lg barodd i Nadab ac Abihu oarymmu 
tan dieithr ger! 1*r Arolwyca ; ; Oblegyd fe gerybwy!'ir yn union 
ar 09] hynn. , : Chae Aaron nai feibion yfed gwin na diod 

g2dam pan ddeuant i babell v cyfarfod, fel na byddont feirw, 
1 e waherddyd dan y Gyfraith ddwyn cis moch ir Deml ; hyn 
mae n deb: gol ſy dd er addyſe ſo ini, ſef nad vdyw * r ſawl ſy o wy- 
nieu ac anwy deu aflan afreolus, yn weddus ac addas 1 gymuno 
gyda 'r Duw Sanctadd. Yn Drydjdd, mae'r pechod yma yn 
anrheithio yr gydwybod ; mae or fath naturiaeth hurt ſyfrdanllyd, 
worth hir ym. arfer ag ef, mae'n boddi pob meddw]- ac yſtyriaeth 


ddifrifol. Pa ſawl mith ar ddrygioni 'Sceler ac echryſlawn y bu 


meddwdod yn achos o hono; hvn a bair i ddynion dy ngu, rhegi, 
2 brochi a ffrommi, cablu a dywedyd celwy dd, ai hannog! 
arfer ymddiddanion a gwe'thredoedd ffiaidd ac anweddus, : al 


denuibybdrwg. V mae y meddwyn fel dyn (medd Solomon] 


| 45 cyſru ar ben hwylbren, o ba le ni ddichon Efe ſyRyd- heb 


eryglu ei einioes; felly n mewn diod a fydd debygol o wneu— 
thur pob peth na ddylei wneuthur, ac o gael ei orchiygu gan 
bob profedigaeth a hemptaſiwn , a ymoſodo i erbyn. 4. An- 
ghymeqdroldeb a bai i Dduw dywallt ei ddialedd ofnadwy ar 
ſaw! a fo'n euog o hono yn y byd hwn, ar byd i ddyfod. Mie 
Liyfr Duw, neu'r Bibl yn lawn o waeau a bygwthion yn erbyn 
vp 5 hun, y maen't, fel y Cyweid Jab am ddychrynfau) 
Goruchaf yn ymfyddino yn érbyn y ſaw) a rodiant ar hyd y 
Ilwy! r waharddedig hwn. Gwae goron balchder meddwron 


Ep brain, medd y Prophwyd Efay. A thrachefſn, gwae y rba 


gy! ſod ant yn ſoreu i dd. 1; n diod gadarn a arhofant hyd yr. hwy! 
hyd ni enynno g gwin nlwynt. Gwae a roddo ddiod! iw dym}- 


do g, ME 14 Habbacuc, yr bwn wet yn rhoddi iddo dy goſtreh 


. yn ei feddwi hefjd, er cae! gweled ei noethni ef; llanwyd 


t. 0 Warth yn lle gogoniant ; Yf itheu hef,d a noethir dy flaen-I 


'groen ; 1 cwppan en 1 Atęlwydd attat ti, 2 
chwydiad 9warthus a fydd ar dy ogoniant. Ac fe ddyweid St. 
Pau na etifedda feddwon De yrnas Dduw. Yn diamine: rhaid 
i ddynion f:d yn waeth na'r Anffyddloviaid digred, na weithig 
y dychryufau hyn beth ar eu calonneu hwy. 


Peti i 


(135 } 


P:th dychrynadwy iawn ydyw meddwl amy boen ar blinder a 
gymmer dynion hyd Iwybreu ceimion a dyrus i fyned i wlad y 
gwac trag wyddol; Y mha'le y llyſg eu cegau a ſyched anifto- 
ddadwy yn 0! Y 2 e e. anahymedrol y buont euog o hono, 
ac ſe fydd arnynt byth eiſieu defn'n o ddwr i oeri eu tafodeu. 
Ni fy du ond cyſſur ai iddynt y pry hynny, i feddw! am er holl 
botteli ar barulau a yfaſant ewn difrod yn eu b, wy gynt, ie 
meddaf ni waa hyn ond. chwanegu eu poenec ligacth hwy. 
Yityried y faw] iy n g- yhon, 112 1. gwin neu ddiod g adarn, hyn; 
ar fawl a ddena ac a genhell era I vied mv nac y weddel 
iddynt. Mae mor naturiol i bawb gael zu rhvd1-did yn hyn o 
beth, yu gymaint ac ir Ymerodr Cen! heli, tf Ahaſuerus oſod 
gorchymyn yn. ainſer GWedd fawr, ir vied fed writh ddefod, 

nid oedd i neb gymhe: | Wrth ddwys yilvried y petheu hyn, 
yr ydym yn erfyn yn dili{rifol ar d dynion, er inwyn pyb peth 
ſy dd yn anw,! ganddynt ya y ddau f,d, d3yon oalfanu v pe. hod 
flaidd hw, i mör niveid! 0. 1 Clyy vs Tl dus 198 ;nt yn er amſer 
preſennol, ac yn y divedd abu .gorchiud: dia hwy a gwarthrudd a 


phoeneu trag 'wyddol. Yr y dym yn eic! gy nehori wrth * cariad 


ly ge: anjch, tu ac attoch eich hunain, F'y Miodyr, fel y dy mu- 
nech fwynhau hir hoedi ac Jeckyd, fel ry ch yn priſio authydedd 
eich nate, ach geirda, n:chclwch y ; pechod wn, pechod ydy, 
rhwn a dil: iii ech h SY fwyniant. Je vr. yam. . 5 ymbil 
arnoch drwy er p:th a ddylei fod vn anw ylach gen dh. mach 
bywyd, ſef dr. wy ofn a chariad y Duw m awr daionu s, fel yr Ich 
yn pritto ci ffafor ai Saria F tu AC alt ch ac fel na enyatioch moi 
ddialedd tragwyddol ich herby ir, i chwiyn union ac yn IA dec 


EE 


ymwrthod ar pechod fhaidd diniftiiol Din, i chwi witied, A 


b3d ya Sobr. Na ddat: er dydi fy Mrawd AT 1 gan! Wicke 8 th 


y pechod hurt ſynn, y frdanllo 4 urn, Sochel 7 Cympeini 


ar cyacuſd: aath dy vy ys ir fax hon, ac \h 5 * diwed(d ir pydew 
diwaelod ir Hynn o dan a bre mſtan; . cyfod dy. olygon tua'r Nef 


ey: y pryd, y bo hi yn rhy hwyr, agp feigen a chadwa 


Gwmpeini dynion Sobr a chreſyddol, a thaer, ddeifyfa arnynt 
wy willed trofot ti ath anuog yn yr Argiwy 4d : Ac uwchlaw 
pob dim erf;n am raſuſol oymmorth Sanctaldd Yo pryd Du uw. 
p rwy daer a gwaſtadol weddi ; b{dd, ficer if ynych ymarfer a 
Sanctaidd Ordinhadeu y Goruchaf Ddnw a efyd) odd Efe ,yn el 
b glwys, ac i wacuthur y deuny dd goreu o ddugel gynhyx aden 
i Yiprs d Glan. Meddwl yi fy nych am y drygeu a ddaw o 
Glil;n y pechod faidd oy yn .y ddau yd a chyiious d ddiſgwi- 
© Had 


r 
15 
$1 
14 
17 
1 
4 
* 
1 
* 


ä E _ 
: : - — 
4 hs pp * 
— LY * þ = * * — 
— — 1 0 1 
- — 
3 — 


22 


— 
— 


r 


= — - -] — — — 
= 8 
— * 2 by 
* — 1 3 


„ .  — 
*4 Te» „ * + wa = *.s 4 4 
r 


a 9, gem . 


V 
4 —_ TA 4 7 
U 
— 644 


* — „ a 


* a 
- - _ - _ = . N 
. 
2 — p 


„ I 
m mY : £ „ 3 x 


Tiad am farn i ddyfod. Ac oni wna ein hol] gynghorion care. 
diccaf a'n hannogaetheu dwyſaf ddim Jleſhad i chwi at wellhay 
eich bucheddau i ochel y pechod ffiaidd hwn, rhaid arfer 
moddion toſtach, fel y gwna rhai tu ac at eu ceraint anwylaf, 
pan {ont allan o'u hiawn bwyll a'u ſynhwyreu. Am hynny nid 
ellwn lai nag erfyn ar bawb ſy'n yn gretyddol a difrifol er daioni 
a lleſhad i chwi eich hunain ac er Gogoniant i Dduw, eich 
dwyn at y Penſwyddog, fel ich gy wilyddier a'ch attalier rhay 
eich difetha eich hunain ac fel na thynnoch 1 i lawr farnedigae- 
theu toſt a thrymmion ar eich gwlad. 

Oni byddei yr bobl hynny yn feius 1awn pan welont ddyn yn 
gwaſgaru tan oi gwmpas, ac wrth hynny yn peryglu Tai: 
bywyd dynion na ddaliont ac ni ddyę gant y cy fryw un at y Swy- 
ddog i gael eu goſbi ganddo. Ac yn wir mae pob un ly n troſe. 
ddu yn ddirfawr yn erbyn Duw, yn achos o ſwy niweid in 
gymy N o ran y pètheu hyn ai mawr rwyſg, y daw Barnedi. 
gaetheu uw ar Wiedy dd a Thevrnaſoedd, ac hwy a bwyſant 
arnvat tan elont 'n w arth a ewradwydd ac yn anghſanedd-dra, 
I ddiweddu 'r cwbl os ni thy ccia, os ni ddichon nag ymbilia 
na chyſtuddieu eich dy chrynnu allan o'ch gynddaredd feddy 
nach attal rhag eich hoffder i anghymedroldeb o ddiod, cyn pen 
nemmawr chwi gewch weled mor anreſymmol o beth ydyw, at 
trueni a ddug cte "arnoch : pan gaffoch ddyfyn gan Glefyd neu 
17 ddamwain ddiſyfed arall (a hyn a ddigwy dd rhan amla e 
ran eich beiau'ch hunain) i ymddangos ger bron y Barnyr 
ofnadwy; X pred hynny chwi gewch weled, ich aneſcoro! 
ddeſtryw, er na chochwch hyn yrawron, mai diwedd y pethe 
hyn vw reien r. yna y ceiff y meddwyn mwya di-deimlad 
ddeall, hawddgared yw Rhinwedd a Duwioldeb, a brynted 0 
beth Fw drygioni a pechod ; yna 'r wyliff efe pan fo hi yn n 
hwir wrth feddw! am ei ynfy drw\ dd ai wallgo, am adael i dd. 
fyrrwch mor wrael i ddifuddio ef oi reſwm, oi Dduw ac oi Na 
Y Call medd Solomon, a genfydd y drwg ac a ymgudd, ond 
ffyliaid a ant rex nt ac a goſbir. 

Dio ci anfeide ol 45 ugaredd a wnelo i bib un a ddarllenno y Trat 
thawd by» Jun, road: ctubl o', brjd ar wneuthur ar ei ol, er maut 
lefhed ww heneidieu anſarwsl ac a . galonneu pos Vn en 


or feched Hun, fel y gallont ymadel y brydlon ag ef, a ffot rhag y li 


d ar ddyfed a u cyfiawni a gras yma a Gogoniant yn y Lid a ddau 


irwy hacd«cdioaethen Je Grit, Amen. 
VI 


* 
F 


(137) 
TOS WEE IEG 


"I, 
1 4A s 


Annogaeth yn erbyn y pechod o ddywedyd 
Celwydd ar ddull Hol: ac ymatteb. 


Fliltad. 'run or deg Orch'mynion ſy'n gwahardd dywedyd 
| celwy dd? 


n 5 F * 4 * . 7 T 4 2 * L 
Wr 1. RTE 


ile Atteb. Fe ai gwaherddir dan y nawfed orchymyn ; Na ddwg 
* gam dyſtiolaeth yn erbyn dy Gymydog. Oblegy/d ymhob gor- 
edi N 


.- chymyn, pob rhywiogaeth, Aa phob gradd a phob tueddiad tu ac 
at y ddledſwydd a orch'mynnir neu tuag at y pechod a waherddir 


dra Wa orch'mynnir ac a waherddir hefyd ynJdo, am hynny fe ddylid 
hau yn ofalus ei gadw neu ei ochelyd yn ol ei achos. 


H. Oni waherddir celwydd yn y Gyfraith foeſawl ? 


pen A. Gwneir, fe ai gwaherddiryn groew gan Dduw ei hun, 
, a1 WW Lefiticus ix. 2. Na ledrattewch, ac na ddywedwch gelwydd, ac 
ne! na thwyllwch bob un ei Gymydog. 

la 0 H. A ellwch chwi gredu'r ymhoffa Dduw'r hwn a elwir Duw 


rw iy Gwirionedd, yn y ſawl a ddywedant gelwydd, neu y cyfrif 
co Efe cyfryw rai yn blant iddo Ef ? 

theu 50 Yn ddiammeu ni wna Efe ddim; O ran fe ddyweid 
mla Solomon ini ; Diharebie xii. 22. Mai fraidd gan 'r ArgHE⁊ 
ed oven celwyddog ; ond y rhai a wnant yn ffyddl;n, a ryngant fodd 
| 0 W:ddo EV. 

ddi- 


H. Pa dyb oedd gan Dafydd or ſawl a ddywedant gelwydd ? 
A. Mae Dafydd Gwr yn ol calon Duw ei hun yn dywedyd 
, oni iddo Ef gaſſau a fheiddio celwydd. Pſalm cxix. 163. Ac mae 
n mynegi na thrig,yn ei olwg ef yr hwn a ddywedo Gelwydd. 
Tra Fſali ci. 7. Ac ymꝗ ſg y cynheddfau eraill i wneuthur un yn 
ma gymhwys i drigo ym Mhabell Duw ac i breſwylio ym Mynydd 
n ey ancteiddrwydd, mae'n crybwyll hyn yn un o honynt, ſéf, y 
Lor 4 ddyroeds *r gr oi galon. 
ddau H. Onid yw celwydd yn waharddedig ya y Teſtament 
newydd ; | 
A, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


—— — — —— — 


** * 


— 


A 
%s l — — * 


— 
bo * 
- 


a , - 
4 -> 4. g £ a = 
MA a> a. 4A; 2 
2 2 i l = i 
—— 


rr 8 


— 
3 > n = 
+ _— Sues 


— — CAR Glee Seng, ; at is 
474 
— — 
a 
IP 


5 
2 


——— w 
— — 


] V ˙ mA ˙¹ —— ann rr 
—— 
* 


F ler Aw. i... A 7 "26 
OO” OO I IOC * - S 
My = 


a. . & "WS. 
m 7 


— . — — 
Lo”. - * 


Wrth ddywedyd celwydd, etto pa mor ddiangol bynnag \ y bo'n 


2 — 
— * y © - * * 72 
x d R ah 
— a 
$1 wei... 
+... —— — — — 


fe ro'es yr Sgry thur Eſampl ofidus yn hanes Ananfas a Sappbin 


ldau ac Angeu dich fed. Actau 5 Bennod 


ddywedyd celwydd, i eſcuſodi rhyw fai ynd 


& 5 Dduw y peth dd werth ifawroccach o lawer ni! 


r 


thee : 
= : od IS 


( 138) 


A. Ydjw : Mae St. Paul yn gorchymyn yn amlwg ini, m 
ddywedom ę gelwydd wrth ein 8050 ac i bob un ddyw edyd wir 
wrth ei gymydog. Coloſſ. iii. 9. Epheſ. iv. 25. 

H. Ouid eill dyn weithieu ddywedyd celwydd i g guddio neu 
eſcuſodi bai ? 

A. Nag ellir mewn madd yn y byd oblegyd ni wna hyn, ond 
gv neuthur cuogrwvid y pechod yn drymmach 0 o lawer ; er] 
gellwa ni nid hwyrach ddiange rhag cacf ein coſbi gan ddynia 


yr amſer prejenno!, euogrwydd y pechod hwn yn y diwedd: 
dug waeth coſpedigaeth arnom ni. Mlae'r 'Sgrythur y f1ccrhay 
ini na d. giange) vr hwn a lunio gelwydd, Dzhareb. xix. 5. A 


ei wraig ef, o ddigll. add Duw yn erbyn y ſaw! a ddyw edant 
gelw) dd ; ob! exyd o ran y pechod hwn 'ſe a'u tarawyd hw, 


H. Ond pa beth os gorchymyn ein Rhie i 'n huchafiaid it 
adynt kwy neu 1 ryng 
bodd :ddint ? 

A. Ni dd lem uuddhau Duw 'n hytrach na dynion ac nit 
pechu 1 tod io neb ryW fath ar ddyn pa faint bynnag a ennil/on 
ni wrth hy nny ; ; mue'n ſicer ddigon na emillwn b, th gymmait 
ac a gollum ni wrth hvnny, wrth hyn ni golivwn Gariad a fd 


boil fyd. Am hynn} fel yr fm 'n priſio ei ffafor ai Gariad E 
ac Vn ofni ei ddigefaint Ef, byddwn ofalus i ochelyd y pechovs 
ddywedyd celwydd, a phob rhyw bechod wrirfodd, adnabyddu 
arall, er bad rhai mor ddrygionus a'n hannog i 1w wneuthur. 

H. Onid ydymni yn tofri Addunedeu 'n bedydd wrth ddywe 
did celwy dd ? 

A. Mae'r pechod yma mewn modd mwya enwedigol yn un 
weithredoedd y Cythrel, y ſaw] a addawſom ni yn ein 'bedyd 
ymwrthod a hwynt. Ganhynny, onid ydym yn ewyily ſio col 
vr holl radau ar rhagorfreinticu by nny, y mae ini haw] adden 
wrth ein bedydd, a myned drachefn yn blant y digofaint, J 
elynion i Dduw ac etifeddion barnedigacth drag' wyddol, ni dqh 
Jem yn ho!lawl ymverthod a hwynt a'u gochelyd a'u dygn £ gate 
fe! na ddilynem hwynt ac na'n r ganddynt rhag law 

H. Pwy ydyw I ad y celwyddeu ? 

A. Fe A et ein Jachawdwr ei hun ini, Mai celwyddv 


oedd y Cythrel ac yn Dad y celwydd, Joan viii. 44. Heb * 
| jy 


( 139 ) 
vn dechreuad pob drwg ydiw y rhann fynycha, un or pechodeu 
yntaf mae'r Cythrel yn arfer i demptio dynion iddo, ar ſaw] at 
hoddant ei hunain i fynu ir temptahiwn hwnnw, yn fynych fe 
u harweinir bob yn ychydig i riddau uwch o ddtygioni, hyd 
ni ddygir hwynt i ddeſtryw enaid a chorph. Am hynny cynni- 


onder ac ſydd yn ewyllyſio bid yn blant i Dduw a diſgyblion 
er %% Grit Bendigedig a Sanctaidd, hwy ddylent gymeryd gofal 
10 WWnawr..i ddywedy1 y gwir bob amſer, ac ar bab achoſion, 
0 1 Wblegyd fod celwydd 'n ein gwneuthur yn gyfteſyh ir Cy- 
dre, ac os byddwn debyg iddo ef yn ein Gweithredoedd 
b fyddwn mewn pery,l o fod 'n gyffelyb iddo ef yn ei 


WD OCncu. 

A. Heblaw evogrwydd y pechod hwn, onid  ydy cf o Natur 
Wy wilydius a gwradwy ddus f 

J. yd; Obleg;d nid oes yr un pechod yn cael cym- 
aint gwradwydd a diyityrwch, pa dan ſy'n cae! ei ddir- 


dein „gu yn fwy na den celweddog? Ac maen beth hynod 
Yugi een, ni choelir mono n gyvffedin, ie pan ddywedo 'r Gwir, 


s ni wna ofn Duw mo'n hatta rhag dywedyd celwyd, etto 


nig des gennym ni ddim parch i'n Credit a'n geirda yn y 
Han 0 . 1 — A A 

naß d, ni ddylem -ed fae dim, ond hynn/, ymoge'yd rhag- 
maußh do, gan ei fod f yn beth a wnä i ddynion doeth a ſynh- 
tal I 


y-ol ayhied yn ddrwg o honom ni, an gwneud yn ddi- 
ſtyr a dirmygedig ym marn p.b din. | 


H. A geift y ſawl a dilywedant gelwydd, ddim rharin 


2 


ml 3 Teruſaiem new,dd? | | 

you 4. Na chant ddim; canys p*b un a garo ac a wnelo 
ir. e wydd a geuir alian o boni gyda Phutteinwyr, Llofrudion 
lyweßhr Eilunaddolwyr. Daaguddiad. xxii. 15. 


II. Vmha le y b, dd eu rhan hwynt ?. 


mung 4 In y Itinn In lloſgi o den a brwmſtan, yr hwn 
cha er al farwolaeth. Dadęgudd. 21. 8. Ond fe addawodd 
0 CO ir hon a orchfygo, na ddilea Efe ei Enw ef allan o 
10008851 y bywyd Dadgudd. 3. 5. Am hynny gan ein bod ni yn 


nt, oy iath mawr beryg, a chan nad oes gennym ni ddim me- 
i d WWiiant on nerth ein hunain, in chymmorth ein hunain, erfyn- 
gate en gan hvnny am Ris a cymmorth gan ein Duw, yr 
g wn yn unig a ddichon ein cadw yn ddigwymp, Juda w. 

4. Ac os byddwn ffyddion hyd Angeu Efe a rydd ini 
yd Boron y bywyd Dadguddiad 2. 10. 


eb 1af 


Gweddi 


ä 
Gweddi yn erbyn dywedyd Celwydd 


(Yn fwy enwedig iw arfer gan blant yn yr Yſgol) 


Arghoydd Dduwy 'r hwn wyt yn caru 'r gwirionedd ac yn caſa 
O anwiredd a cbeltujdd, o ran gwaith y Cythrel ydyw, tywalk 
in calonneu gariad anghyfnewidiol ir gwirionedd, fel na themfty 
dim nyni i fed 'n gelwjddog. y ſatol y mae dy Enaid ti yn eu ſpeidii 
O Arghuydd dyro int ras i ſiarad a dywedyd y gwir bob amſer, fa 
bo ein cal:nneu a'n taf deu byih yn gyttunol a'u gilydd, Cymmuri 
nyni O Arg/wydd i wrihſefyil a gorfod pob drwg furiad on mewn, 
pbdb tempraſrun neu brofedigaeth oddiallan. Dyro fendith ni ati 
gron iti ar yr holl addjſg dda a dderbyniaſom ni, helpa nyni yn ofal 
zw cofio ac yn ddifrifol 1w hymar fer, fel y cynnyddom fruyfiuy beunjd 
mewn gwybodaeth, Doethineb a Daiom. Tywys nyni ath Van 
Glan fel y bim bjyw yma ith Ogoniant, ac ar dl ini farw, gael gand 
drugaredd Fywyjd tragwyddel!, trwy Jeſu G wh ein Hargluyll 

en. 


4 


(141), 


9 ener: 2 
5 Sl 8 
J E , i | 
60 : | 
+ * 


VII 


noogaeth ddifrifol i ymarfer y mawr ddled(- 


 wydd o weddio mewn Teuluoedd. 


. 


Fy Anwyl Gariadus Frodyr.. 


Vnnifer o honoch ſy* Bennau- teuluoedd, Chwi ddylech 

yſtyried yn ddifrifol, eich dled yn 6l y berthynas yr ch 

ei ddwyn ir amriw aelodeu o honynt ; megis ac y mae pob 

lu, fel Cymdeithas fechan yn, un ai gilydd yn y rhwymeu 

af o gariad ac undeb ; felly mae'n rhaid i bob Penteulu gy- 

eu hunain yn attebol am ddeffygion eu Tylwyth ; Ac am 

ny, mewn yſtyr grefyddo] mae'n rhaid ichwi dybied eich 

ain yn rhwymedig i gymeryd gofal nid yn unig fel M trefno 

d un o'ch deulu ei ymarweddiad yn öl eich Sancteiddiaf 

pffes; ond bod o honynt hefyd gwplhau yn waſtadol eu dledſ- 

dd tu ac at Dduw : Ac ir perwyl hwn gadewch imi eich 

ghori, na cholloch chwi 'r un gyfleuſdra i ddwyn eich holl 

wyth, in enwedig gynnifer o honynt ag ellir eu hebcorr yn 

leus, i gyhoedd addoli eich Duw yn y Gynnulleidfa. A hyn 

yn unig ar Ddydd 'r Arglwydd, ond hefyd bob amſer arall 

odedig o weddio, pryd y bo Gwaſanaeth yn eich Eglwys 

yt, a threfnu felly eich matterion i fod yno eich hunain neu 

ia dim un, neu ychwaneg os gellir eu hebcorr och Gweini- | 

ron yn eu hamriw droieu, fel y bo i weddiau un neu ddau or. | 

lwyth ddwyn bendith ar lafur dwylo er lleill ; ac heblaw | 
rhaid ichwi gymeryd gofal i weddio bob boreu a hwyr | 

dach deulu. | 


Mawrlles a dderbyniwch chwi oddiwrth hyn, ſy ddigon o 


ogaeth i ymarfer ag ef; os ydych yn credu bod Duw o 2nfei- 
| Fawredd ; ac hefyd mai Efe ſy'n marwhau ac 'n bywhau, 
0 wared ir bedd ac 'n dwyn i fynu, 1 Sam. 2. 6. w. 
nad oes na doethineb na deall na chyngor yn erbyn 'r Arg 7 
N : bt bak. 


VI 


* 


* - - 2 A 4 
* * 44 - ak 8 
has — 4 
— 4 — i — — 1 * - = «> 
1 — * : 2 Y 
- . — = 0 
. _— 
- , *%. 1 , - : —— 
- — = 
* - \ - - — * — 42 1 — 
& 8 * — 
= — of * * ff 
- - 8 — * 8 * . — OY * 1 — 
2. — —— | — —_— 
a " x — | 2 * 
- > a 


= — — | 
ff FI * b 
. i AS RY 
1180 „ r n 
6, 1 * — : 
— „ a I RAD. 
— — — 25 - 


* - * 
„ N 


— 
0 — 
> * Tz 
—_—cck —_—_— : — Iv 
a — bd 
ww - „ n i C 
** - * 
* 4 
4 


— 
——— _ 9 4 
R ˙ . 2 
1 — 9 WV — 2 E 0 
— — 


r <2 
— — Z a ” 


> I 


+7 11.4 


i 

þ 
1 
Tl 
; b 


(142) 
wydd ; ac fel y dywed Solomon am dano Ef; Fel afonydd 


ddw'r mae calonneu Brenhinoedd yn ei law Ef, ac Efe ai ti 
lle mynno Efe; Dehareb. 22. 30. 21. 1. Chwi ellwch ddei 
wrth hyn nad oes arno Ef eiſieu gallu i ganiattau eich gofynnioꝶ 
ond os dichon fod neb rhyw fath ar amheuaeth arnoch, odd 
wrth ei ewyllys Ef y mae; ond nid eliwch chwaith ammeu hyy, 
o ran ei fod wedi ymrwymo ei hun drwy ei air ai wirionedd, j 
fod yn barod ac ewyllyſgar i wneuthur 'r hyn a fo goreu er eid 
Iles chwi; os gofvnnwch chwi gan hynny fe a roddir i chm 
Obleged pa beth bynnag a ofynnoch mewn Gweddi, gan gred 
chwi ai derbyniwch. Matt. 21. 22. Ac ynol ei raſuſaf add 
widion hyn mae gennym lawer o Eſamplau o'r mawr ſulw y 
wiw gan Dduw gymeryd o weddieu ei ffyddlon weiſion, ie fe 
ganiattaodd eu gofynnion mewn petheu goruwch naturio|, 
cyfryw nad allant lai na dangos mai Duw yn unig oedd yr ach 
o honynt. Fel hyn Elias mewn Gweddi a weddiodd na bydg 
law, ac ni bu Glaw ar y Ddaiar, dair blynedd a chwe m 
Jago. 5. 17. 18. Ar un gwr a weddiodd drachefn, ar Ne 
roddes law ar Ddaiar a ddũg ei ffrwyth. Gweddi yn gyftred 
nol, ſydd o anfeidrol leſhad i feibion dynion, ffynhon ydyw! 
oddiwrth ba un mae*r holl betheu yr ym ni yn eu mwynhay,! 
deilliaw, diwedd a chyRawniad pob bendith ydy, mae yn 2 
Tryflordy donieu Nefol, fel y diferont fel defnynnau o whitl 
ben dynion; a eill gan hynny un dledſwydd fôd mwy buddid 
Oni fyddwn ni yn gwbwl aneſcuſodol os eſgeuluſwn ni Ef! 
enwedig gan ddarfod i Dduw oi anfeidrol drugaredd wneud e 
gofynnion ni in ammod anhebcorr o dderbyn y fendith ; c 
hefyd nid oes 'r un dd'edfwydd orch'mynnedig drwy 7 
*Dgrythur y cethrir ac yr ymbilir cy mmaint arnom iw herfer,! 
hon o weddio, ac y rhoir ini y fath gyflawn ſicrwydd os bydet 
Gweddieu yn daer ac 'n ddifrifol y cant hwy eu gwrando 2 
byddant ffynnadwy : Ac yn wir os yſtyriwn ni y ddyledl{w/ 
yma, yn ( ei pherthynas ini, ac in gwir leſhad, nid ellw! 
nai gyfrif Ef ein helw mwya an hanrhydedd pennaf fel hyn g 
ein cynnwys i ddyfod at Orſeddfa ei Ras Ef. N 
Yr ydwyfi yn ddifrifol tawn yn erfyn arnoch ſod yn ddyfal 
yn ofalus yn eich ymarfer or ddledſwydd yma, oblegyd yn hd 
dim y cewch y fath hyfrydlonaf lawenydd a bodlohrhwydd 
chwi ai cwplheiff fel y dylech yn ddiffuant ac yn ddifrifoh,] 
ry maint y rhydd ef adenydd ir Fnaid modd iy gallo hi eg 
yau ir Nef, i Ddinas Sanctaidd ei Duw hi, ac yno yn happy 


(143 ) 
dim gael anrhaethaw] dd'fyrrwch ac anherfyno] Orfoledd. Ond 


ymhel, ach fel y mae gennych amriw fatterion i edrych ar eu 
tra bo'ch yn y byd hun, er cynhaliaeth gyſſurus i'ch amriw 
leuluoedd ar ba rai 'r y'ch chwi yn bennaethiaid, nid oes fodd i 
nwi arfer dim gwell ffordd, fel y Ilwyddo rhad Duw ai fendith 
ch bwriadeu da chwi, na galw eich Deulu ynghyd bob boreu à 
yr i gwplhau y edledſwydd bwysfawr yma, o weddio ; o ran 
Duw 'n unig y Goruchat Drefnwr a llywodraethwr pub peth 
ny Net ar Ddaiar, pa fodd y gellwch chwi dybied y ilwydda 
re e eich amcanion daionus a'ch lafur beu: nyddiol, tra bo'ch chi 
n et ddibriſio Ef, ac ni wiv? gennych erfyn am ei fendith Ef 


yr waith eich dwylo ? Je pa fodd meddaf, os meddyliwch chwi 
fei ddifrif am y petheu hyn, y geliwch chwi ddiſgwil fod yn fendi- 
iol, Hfedig yn firwyth Eich bru neu eich Groth, neu 'n firwyth eich 


lir, neu yn ffrweyth eich anfail neu eynnydd ar eich gwartheg a 
iadellau eich defaid? Deut. 28. 4. V pryd y bo'ch yn efgeu- 
[fo 'r modd a drefnodd Duw i hynny, ſef gweddio. Ac vrth 
ynany annog Duw i ddanfon arnoch felldith a : thrallod a cher /dd, 

n yr hyn y dodech eich dwylo arnynt am ddrygioni eich; gwei- 
iredoedd yn y thai y gwrthodaſoch Ef. Deut. 28. 20. W. II 
chan fud 'r 'Sgrythyr yn dangos yn amlwg_ mai Duw ydy, 
ou dur ein hanfod a'n bywyd ni, mai ynddo Efyrvm yn byw 


vlith ſymmud ac yn bad; iddo Efy 'rym rhwymedig am ein 
ddio0Meinioes an cadwraeth ac hs Il fend'thion y byw,d'hwn ; o ran 
D Wd diwrtho Ef mae pob rhudd berfaith a phob rhoddiad daionus 
ud n deſzyn ; nid ellwn obeithio fwynhau dim yn y byd hwn war 


d i ddyfod heb ei ewyllys da Ef; O mor anthaethaw] a. fydd 
uenus gyflwr y dyn hwnnw, yr hwn wrth eg'ur eſgeuluſo y 
d.edſwydd fawr yma, y mae hyd eitha ei allu yn tynnu ei ym- 
diried oddiar Dduw, yn gwrthod ei raſuſaf gynhycion ef or 
mriw fendithion hynny a ddichon Duw yn unig roddi iddo ef. 
iae pob trugaredd a berthyn jr Corph neu'r Yſpryd yn Haw 
uw iw rhoddi, a ellwch chwi gyda dim iw o reſwm ddiigwil 
erbyn y fendith na wiw gennych ofen am dani drwy weddi ? 

e yn hytrach oni 3 eich eſgeuluſtra o weddio am fen- 


Idyſa ithion, megis a phedfaech'n eu gwrthod hwynt ? Gan i Dduw 
yn feel y daliwyd ſulw or blaen) wneuthur hyn yn ammod benen 
wydd f 05 gofynnwyn ni yn daer mewn Gweddi y rhoddir ini, a ellir 
ritol, Hoſſibl dymuned ammod hawſach na hon, ſef gotynnwch a rho- 
i eſgihr i chwi ? Sal iawn ydyw 'r rhodd na thal mot gotyn. Ond 
happen amhoſſibl i chwi beidio goſyn ny faith ainmou, vu enwe- 


eig 


— > PP ˙ 


( 144 ) 


dig os yſtyriwch chwi y bygwthion ofnadwy hynny, o ddigofaint 1 
Duw yn erben y ſawl na alwont ar ei Enw Ef; ar Happuſrwydd I b 
mwya dymunol a ddadgenir ir ſawl fy'n parhau yn waſtadol i | p 
weddio yn daer ac 'n ddefoſionol, ac wrth hynny annog Duwi I 1! 
Iwyddo eu bwriadeu au hamcanion da hwy, ai harwain ai llywio | h 
yn eu holl ffyrdd. | te 
Mae un Yſtyriaeth arall o bwys mawr i'ch berſwadio i gwpl- b. 
hau yn waſtadol y ddledſwydd yma ; ſef pa beth a fydd olion c- 
diniſtriol 'r eſgeuluſtra or ddledſwydd hon, pryd y gorfydd i chwi 
roddi cyfrif am bob tro y gadawſoch hi heb ei gwneuthur, y 
dychrynfau a ſyrth arnoch y pryd hynny, fyddant mor dra 
echryſlawn y dymunweh yn tawr iawn yan fo hi yn rhy hwyr, 
pe buaſech mwy gofalus a gwreſoccach yn y ddledſwydd yma o 
weddio. Yna cewch wybod na thyccia dim coeg eſguſion i 
ddifeio eich eſgeuluſtra, canys pob un o fewn eich dylwyth 2 
dyſtiolaethant ich erbyn, ac fyddant achos o'ch dwyn i farnedi- 
aeth anocheladwy. Gwnaed yr yſtyriaeth yma ol dwys ar eich 
alonneu chwi, tra gallo fod o leihad i chwi, ich dwyn chwi i 
iawn deimlad och gyfiwr, ac megis ffrwyth dymunol o hynny, i 
chwi yn waſtad ymarfer ar ddyledſwydd hon; ac wrth y m6dd 
yma y galloch oll yn y dydd mawr y cyfrif roddi eich amriw WW luf 
ſiars 1 fynu gyda llawenydd ac nid gyda galar a thriſtwch. Am a « 
hynny mi ddwys erfynniaf arnoch arfer yn waſtadol foreuol a IW by: 
phrydnhawnol Weddi yn eich Teuluoedd, fel yr ydych yn prifio W Du 
fafor a Bendith Duw yma ar y Ddaiar, ac Happuſrwydd ich Hy 
eneidieu anfarwol yn y Nef, eich Duw ei hun dwyn chwi ir fath W yn 


wynfyd anherfynol, yw taer ddwys ddymuniad, eu 

eich ffyddlon Gyfaill a'ch garo. MW gae 

| | per 

— dee 
ch 

Rhagymadrodd gyfaddas, ? 

> gan 


Yſtyriaetheu myfyrdodawl am Weddieu ncillduolf fo 
a theuluaidd. 


Weddi neillduol i ddyn ar ei ben ei hun neu weddigyhoedd 

yn y Tylwyth gyda Mawl a diolch i Dduw ſy ddledſwydd 

mae poõb dvn 'n rhwym i dalu iddo Ef, fel mae Ef y Creawdw!, 
Arglwydd 


( 145) 
Arglwydd a Brenin pawb öl; Wrth hyn maent yn dangos eu 
hutudd-dod iddo Ef au hymddirred ynddo am fywyd, anadl, a 
phob peth mae'nt yn eu mwynhau neu 'n gobeithio cael rhag- 
law. Fe wnaeth Duw hyn yn ddled{wydd anhebcorol, am 
hynny, eitha gwrthryfelgarwch a fyddei i unrhyw ddyn naccau 
talu iddo Ef y parchedigaeth yma ſy'n ddledus iddo Ef, bob 
| boreu a hwyr tra fo byw; wrth eſgeuluſo hyn o wirfodd ein 
calonneu yr ydym megis yn gwadu nad oes gan Dduw ddim 
awdurdod troſom nad eill ei Ddaioni Ef mo'n helpu pan fo 
gyfyng arnom, nai Gyhawnder goſbi'r ſawl a droſeddo iw erbyn 
—hyn a fyddei ammeu Gwirionedd ei addewid Ef o faddeu 
pechodau y gwir edifeiriol, ac o wobrwyo 'r ſaw] a wna 'n 
ddiftuant egnio rhygu bodd iddo Ef. Yr Eſgeuluſtra ar anufudd- 
dod yma yn fynych iawn a goſbir gan Dduw wrth adael dynion 
iddynt eu hunain ac iw ffyrdd drygionus. — hyn a fu erioed 
ac a fydd byth yn achos ou deſtryw hwy yn y diwedd, yn bur 
fynych yn y byd hyn, ond yn waſtadol yn y byd i ddyfod heb 
w'rthieu Gras, ac nid oes ir cyfryw rai ddim rheſwm i ddiſgwil 
neu obeithio cael y fath ffafor. 

Ar achos o hyn ſy' neglur; O ran gwaſtadol a gwirfodd eſgeu- 
luſtra or aledfwydd yma ydy'r ffordd ficcra o golli gwybodaeth 
a choffadwriaeth am Dduw, ai Air, ai Addewidion ; Ac wedi 
hyn, ni bydd gan ddynion ddim iw hannog i ofni neu 1 garu 
Duw, na rheſwm yn y byd i obeithio dim daioni oddiwrtho Ef. 
Hyn hefyd a arwain y cyfryw bobl wrth naturiaeth i ymddiried 
ynddynt eu hunain yn unig :—1 anghoho eu cyflwr greſynol— 
eu bod yn ddaroſtyngedig i ddigofaint Duw, iè ac i ddamned1- 
gaeth trag'wyddol, y fath wybodaeth ſy? 1 z ir 
perwyl hwn y datguddiwyd 'r unrhyw i ddeffroi a daroſtwng 
pechaduriaid, fel trwy wir edifeirwch y diangont rhag coſb 
chwerwaf boeneu Trueni drag'wyddol, 

Mae Vſpryd Duw yn bwgwth y ſawl nad ydy yn gymeradwy 
ganddynt gadw Duw yn eu Gwybodaeth (ac nid oas fodd yn y 
byd i wneuthur hynny ond wrth weddio bob dydd) y cant hwy 
eu rhoddi i fynu i feddwl anghymeradwy, i wneuthur y petheu 2 
fo da 'n unig 'n eu golwg eu hunain, pa ddrwg bynnag a ddaw 
o hynny, In ddiammau hyn fydd eu diwedd hwynt, y ſyrthi- 
ant dan lywodraeth Satan ai Angelion drygionus, Epbef. iv. 19. 

V ſawl a'u harwain hwynt megis y gwnaethont ir Cenhedloedd 
Jigrèd i wneuthur pob aflendid yn un-chwant, dan y pryd y by- 
ont 'n anaddas i unlle arall ond Uffern. 
| 


* Os 


6146) 


Os gwirioneddau 'r Efengyl ydy' rhain fel yn ddiammau y no. 
maent, fe obeithiai un na byddei raid wrth ddim geirieu exaill 
i annog p6b cyfryw ddyn a fo'n ei iawn Synhwyreu, os nad yw I= 
fe eiſioes yn y cyflwr greſynol a ragddywedpwyd i erfyn yn 
daer am ras Duw i gadwet rhag ſyrthio ir fathStat ddychrynadwy 
o ofid a thrueni. 

Y ffordd ddiogela i ochel hynny, ydjyw—cyſſegru ryw rann 
o'n hamſer bob dydd o'n heinioes i addoli Du; 1 erfyn am ei 
Ris, ei Nawdd ai Fendith Ef : Ac i ddiolch iddo am ei druga- 
reddau at ddonieu daionus tu ag attom ni. | 

Dyma 'r modd ini gadw Daw yn ein gwybodaeth, hyn fydd 
gadarn ſylfaen o Heddwch, Diddanwch ac Happuſrwydd ini; 
os cwplheir ef allan o ddwys ymſynniad o'n dirfawr eifieu an 
trueni ni, a ffydd ddi-yſgog yn addewidion Duw, i gyflawni 
dymuniant yr ſawl ai hofnant Ef; a hyn yn unig drwy haedde- 
digaetheu gwerthfawroccaf waed Criſt, er mwyn a thrwy ddio- 
ddefaint pa un, ein cymodwyd ni a Duw, a Duw a ninneu, 

Defoſiwnau ſyn'n canlyn a chwanegwyd yma er mwyn y 
ſawl ſydd eiſieu y fath help iw hyfforddio a dyſgu iddynt, y 
petheu a ddylent weddio am danynt bob boreu a phrydnhawn 
tra bo'nt byw. Nid o ran na wel bob Criſtion defoſionol achos 
da i ofyn am lawer mwy o fendithion nag ſy mewn un ffurf o 
Weddieu. Am hynny, fe a chwanegwyd ar ol pob Gweddi, 
hyfforddiant byrr a rhannau etholedig o'r *Sgrythur Lan a my- 
fyrdodau byrrion, i helpu ymlaen ddefofiwn y ſawl ſy o duedd- 
fryd da ac iw rhoi hwyntar r iawn ffordd o dderbyn gwir leſhad 
bob amſer wrth wrando rhai eraill neu ddarllen eu hunain er 
*Sgrythur Lan, pa un mae pob rhai o honom ni yſywaeth yn eu 
gwrando a'u darllen heb fod dim gwell o'u herwydd. 


Dledſwydd ar Lleſhid o Foreuol weddi i Ddyn 


ar ei ben ei hin. 


A ac yſgeler ydyw 'r drygeu a ddaw o fyned, heb 
Daduw, allan i fyd yn lawn o brofedigaetheu a phery 
glon, y cyfryw na allwn o honom ein hunain, mo'u rhagwele 
na'u gochelyd. Pwy bynnag a ddwys yſtyrio hyn, ar anfeidrol 
ddrygeu eill ddigwydd, ni feiddiai byth ene Alan ir byd heb 
weddio ar Dduw b6b boreu o'i einioes, iddo Ef i hyſforddio & 

64 | noddig 


(147) 


noddi, a'i amddiffyn, a'i fendithio, fel y byddo y Duw mawt 
gogoneddus yn Dduw iddo ef by th ac yn dragywydd. 


Boreuol Weddi i ddyn ar ei ben ei hun. 


Endigedig a fo'r Arglwydd am ei drugareddau, y rhai mad 
B Ef yn eu hadnewyddu imi b6b boreu; am fy nghadwraeth, 
fy nghwſg, am heſmwythdra, ac am holl fendithion y nos aeth 
heibio, am hynny pob mail a diolch a fo iti o Dduw, fy Nhad 
Nefol. O Arglwydd graſuſaf, parhi imi y rha'in a'th holl Fen- 
dithion eraill, cyn hired ac yn y cyfryw feſur ac a fyddo mwya 
buddiol er helaethu dy Ogoniant dy hun a'm hiachawdwriaeth 
inneu. Meddianna fy enaid, mi attolygaf iti, O Arglwydd a 
chyir;w ddwys ymſynniad »'th ddaioni tu ac attafi ac o'm goglyd 
arnat ti, fel y cyfrifwyf dy waſanaethu a'th ufuddhau di, yn 
ddifyrrwch, fel y mae fy Nledſwydd a'm helw mwya. Ond fel 
y gwaſanaethwyf Dydi gyda meddwl heddychlawn maddeu imi 
ty holl bechodeu, yn ufuddaf mi attolygaf iti, er mwyn dy anwyl 
Fab 7eſu Gri/?, ac attal y barnedigaetheu hynny, y ſawl mae 
ſy nghydwybod i yn ei hofni, rhag ſyrthio arnaf. 

Par ith was bob amſer gofio mai chwerwdod a drygioni ydyw 
ymwrthod a digio 'r Arglwydd. 

Ac uwchlaw pob dim cadw fi rhag bod yn euog o bechodeu 
gwirfodd rhyfygus, na thriſtawyf m'oth lin Yſbryd, nag annog 
dy far i'm herbyn. Poed ith nefol Ras fy nghadw rhag profedi- 
gaetheu, y byd, y Cnawd ar Cythrel, fel na ſyrthiwyf mewn un 
pechod ac nad elwyf mewn neb rhyw beryg], eithr bod fy holl 
weithredoedd wedi eu trefnu au llywio wrth dy lywodraeth, 1 
wneuthur yn waftad y peth a fo cyfiawn yn dy olwg di; fal 
bo imi fyw a gweithredu yn y cytryw fodd ac y byddwyf deim- 
ladwy o hyn, ſef dy fod di yn dyſt gwaſtadol o'm holl feddylieu, 
a'm bwriadeu a'm geirieu ac a'm gweithredoedd. Ac na wne— 
Iwyf mo fy hunan, drwy ail-bechu, yn anheilwng o'th hyffor- 
ddiant a'th nodded di. Na ad imi fyned ar gyfeiliorn, eithr 
dychwel fi yn fy ol at fy Nledſwydd drwy 'r moddion y gwelych 
di yn dda. Poed imi dy garu am holl galon a holl ddynol ryw 
er dy twyn di | ac a wnelo imi gael y fath brawf diogel oth ga- 
riad ti yn trigo ynof fi, fel y gofalwyf uwchlaw pob pèth am dy 
ſoddio di a chadw dy Orch*mynion ! Ac fel y maddeuwyf, ca- 
Twyt, ac y gwnelwyf ddaioni i'm Cymydogion, megis y gwe- 

K 2 ddal 


( 148 ) 


udai i Ddiſgybl eſu G»1/t, Cymmorth fi ath Ras fel y gallwyf 7 
yn ffyddlon gyflawni höll ddledſwyddeu fy Nghalwedigaeth ; 
gwna fi yn ddiolchgar i dderbyn, ac 'n amyneddgar 1 ddioddef, 
pa beth bynnag a welo dy ddaionus Raglnniaeth fod 'n oreu. I 1, 
Cad fi rhag byw mewn ſeguryd neu neb rhyw fuchedd anfu- 
ddiol, gan gofio yn waſtad fod y Nos yn dyfod y pryd na ddichon d 
neb weithio; ac mai dyma 'r amſer i ddarparu yn erbyn Trag- G 
wyddoldeb. A chaniatti na bo i orchwylion, na difyrrwch y 
byd hwn mo gwneuthur imi golli golwg ar fy marwolaeth. 
Boed i fy meddylieu am Awr Angeu fy ngwneuthur 'n wir ac 
yn ddiffuant 'n dduwiol a daionus ; i farwhau pob balchder, a 
gwagedd, digaſedd Malis, a chenfigen ; i fod yn ddifrifol, ſober 
a gwiliadwrus, tra byddwyf yn } Stat hon o brofedigaeth ar y 
ddaiar. Erglyw fi 6 Arglwydd, nid yn ol fy eirchion amher- 
faith, ond 'n ol cyflawn arwyddocid y weddi hono a ddyſgodd 
dy unig anedig Fab di, o wir doſturi i'n dirfawr wendid ni. 
Ein Tad yr hwn wyt yn y Nefoedd ſancteiddier dy Enw, 
Deued dy Deyrnas. Bydded dy Ewyllys ar y Ddaiar megis y 
mae yn y Nefoedd. Dyro ini heddyw ein bara beunyddiol. 
A maddeu ini ein dyledion fel y maddeuwn ni ein dyledwyr. 
Ac nag arwain ni i brofedigaeth, Eithr gwared ni rhag drwg. 
Canys eiddo ti yw 'r Deyrnas a'r Gallu ar Gogoniant, yn oes 
oeſoedd. Amen, | 


Ychydig o Fyfyrdodau byrrion ir Defoſionol ar 
law fy ganddynt Amſer. ef 


Joan 16. 23. N wir, yn wir meddaf i chwi, pa betheu bynnay 
a ofynnwch yn fy Enw i ir Tad, Eſe ai rhjdd i chwi, 


FFAE gan y ddledſwydd yma o weddio, addewid am böôb 
peth os cwplheir ef fel y dylyd, ſef yn Enw Jeſu Griſt 
a thrwy haeddedigaetheu ei Angeu ai Ddioddefaint Ef, allan o 
ddwys ymſynniad o'n deffygion, anghenion an trueni ein hu- 
nain gyda r fath oſtyngeiddrwydd ac a weddei i greaduriaid | 
pechadurus gan lwyr amcanu gwneuthur pob peth a wyddom nl . 
a rynga fodd i Dduw. Caniatta O Arglwydd imi fod or fath 
dueddfryd daionus, na oſynnwyf ddim gennit ti yn ofer ac n 
wnelwyf mo fy hunan yn anheilwng o'th fendithion. 


Diharebion 


( 149) 
Diharebion 3. 5. 6. Na ymddiried ith ddeall dy hun. Yu dy 
hill fjrdd cydnebydd Ef, ac Efe a hyffordda dy lauybreu. 


Hwylia fy ngherddediad o Arglwydd a dyſg imi yn fy hol 
helyntiau a'm gorchwylion i ymarfer a chariad perffaith, i fod 
yn bwyllog yn gyfiawn ac 'n dduwiol Dangos imi y ffordd y 
dylwn rodio ynddi, a dyro imi ras fel im harweinir gan dywy- 
ogaeth dy lan Yſpryd daionus di, er mwyn Jeſu Griſt. 


1 Corinth: xv. 33. ae ymddidanion drwg yn Ilygru moeſaut 
da, 5 


ID eill un dyn ddywedyd fod ganddobarch i Dduw neu ofn 
am dano hun, 'r hwn {y'ndewis cymdeithas dynion drwg 
eu hymddiddanion ſegur halogedig a adawant 6] drwg ar feddylieu 
y ſawl a fo 'n eu gwrando. Y rhydd-did anweddaidd a gymerant 
hwy gydag Enw Duw a petheu Sanctaidd, a wneiff y Parche- 
digaeth ſy'n ddledus iw Dduwiol Fawrhydi Ef yn llai; Eu 
chwedleu buſtlaidd fieiddfrwnt a ddeſtrywiant ddiweirdeb, gor- 
chwyledd, a phob meddylieu difrifol am y byd i ddyfod. Boed 
ih ras, O fy Arglwydd, mi attolygaf iti, fy nghadw rhag 
Cymdeithas y fath ddynion, y ſaw] y mae eu buchedd, au hym- 
arweddiad mor gas a fhaidd gennit ti, ac mor ddiniſtriol i enei- 
dieu dynion, Caniatta hyn O Arglwydd er mwyn Jeſu Griſt. 


Aman, 


1 Pedr. i. 1 7. Ymddyguwch mewn ofn dros amſer eich ymaci- 
th:ad, | | , . | 


YRO imi O Arglwydd, yr ofn ar arſwyd tra anghen- 

rheidiol a mwya buddiol hwnnw am fy nghalon fy hun, 
ef mor dwyllodrus y mae hi; Par imi yn waſtad gofio fy 
ngwendid, fy niffygion a'm gwallieu, fel y gallwyf fod yn fwy 
ewiliadwrus droſof fy hun, ac yn fwy difrifol yn fy ngweddieu 
am herfynion am help a chymmorth dy Ris rhagllaw. 


T Dyledfwydd ar Ileſhad o brydnhawnol weadi 1 
dayn neill tic! . 


AE Cwſg meddai rhyw wr aidderchog, mor debyg i 
IVI Farwolaeth, na ymddiriedwn am bits yn y byd raddi 
wn im hamrantau heb ddywedyd fyngweddi. Ac 


1 150 ) 


Ac yn wir rhag oſn y Gwaetha, fe gymmer, pob gwir 
Griſtion vityriol, ofal mawr, i wneuthur ei Heddwch ai Gym- 
mod gyda Duw cyn yr elo i gyſgu Ai orchymyn ei hun i 
ymgeleddus nodded y Goruchaf bob noſon oi einioes, fel y by- 
ddo yn ddiogel rhag ofn pob drwg. 


i 


Prydnhawnol Meddi i ddyn ar ei ben ei hilu. 
O Raſuſaf a thrugaroccaf Arglwydd Dduw Dduw, yr ydwyf 


n rhoddi iti oſtyngeiddiaf ddiolch, am fod yn wiw gen- 
nit ti, odd; imi ddiwrnod ychwaneg at flynyddoedd fy Einioes 85 
ac na ſyrthiodd yr un o'th ſarnedigactlieu di arnaf, y ſawl am fy 
Mhechodeu rwyfi yn gyfiawn yn ddaroſtyngedig iddynt. 

Derbyn O Arglwydd ſy niffuant ddiolch am dy waſtadol ofal 
troſoſi, am fy ngwared i oddiwrth holl embydrwydd y byd dry- 
gionus hon; Ar Amriw fendithion heb cu haeddu o ddydd i 
ddydd a roddaiſt imi, 

Bendigedig a fo'th drugaredd a "th Ddaioni, fel na rwyſtrodd 
mo'n pechodeu 2*m haniolchgarwch mo'n dwyn yu Milena hyd 
at ddiwedd y dydd hcddyw. 

O Dauw 'r hwn wyt o Anfeidrol drugaredd maddeu fy Mhe- 
chodcu y dydd aeth heibio, p'run bynnag a: mewn meddw] gair 
neu weithred, y cytryw ac fiim euog o honynt drwy ddichell : 
malis y Cythrel neu drwy nghnawdo] ewyllys fy han am gwen- 
did; Caniatti na chodant byth yn y farn im herbyn. Gwni ff 
vn gymmwys fel y bo iti barhau dy fendithion yn hir imi, gan 
rod di imi y Gras o wir edifeirwch a Hollawl gwelihad buchedd. 
Par imi fod vn deimladwy o lygredigaeth a gwendid fy Natur, 
ar mawr eiſieu ſydd arnaf oth raſuſol zymmorth, fel y gweddi- 
wyf am dano yn waſtadol. O Arglwydd dyro imi Ras i wneud 
ydeun\ dd goreu or amſer hynn; a ganiattei di o'th drugaredd 
etto imi, ac na feiddiwyf ei gamdreulio, na cham arfer dy amy- 
nedd a' th hir ymaros di; Gv:na imi bob aniſer goho fy niwedd, 
fel na chaffo Angeu fi 'n amharod, ac yn awr Angcu ac yn 
nyd y farn gw: ared fi O Arglwydd Datos. O Hollalluog a 
I brug aroccaf Arglwydd Dduw cyminer fi ith nodded iy Nos 
hon; cadw fi rha ag Galluoedd y Tywyllwch ac Embydrwydd y 
Nos, a thrwy dy Rës a'th Ragluniaeth dwg fi drwy beryglon 4 
phrofe digaetlieu y byd anwir hwn, i ddiwedd bendigedig ; fel y 
byddwyh marw mewn heddwch, gorphwys mewn "Gobaith, a 
chofedi run Gogomant, trwy 7 G:1/t, vn Enw Pa un ac 

In 


( 151 ) 


yn ol arwyddoccad y Weddi SanQaidd a ddyſgodd Efe ini, yr 
wy 'n ufuddaf 'n attolygu iti fy ngwrando Irofof fy .hunan a 
thros holl Griſtianus Bob], 

Ein Tad yr hwn wytyn y Nefoedd, Sancteiddier dy Enw. 
Deued dy Deyrnas. Bydded dy Ewyllys ar y Ddaiar megis y 
mae yn y Nefoedd. Dyro ini heddyw ein bara beunyddiol. A 
maddeu ini ein dyledion, fel y maeddenwn ni i'n dyledwyr 
Nag arwain nl 1 brofedigaeth eithr gwared ni rhag drwg. Canys 


ciddo ti yw 'r Deyrnas ar Gallu ar Gogoniant yn oes oeſoedd. 
Aen. 


Myfyrdodau byrrion, ir Defob onol, ac ir hun 
Sy ganddo an er. 


Epheſ. 4. 26. Na facbluded yr Haul ar eich degefaint, 


Aniatta O Arglwydd na orweddwyf byth i lawr i gyſgu, 

mewn gelyniaeth 1 neb, ond yn yr un Caredigrwydd braw- 
col, ac y dymunwn i fy mod wrth farw ; Am hynny mi erſyn- 
niaf arnat dros fy nghelynion, nid fel y diſgynno dy Farn a'th 
Ddialedd arnynt, ond am dy Drugaredd di iddynt, fel y bo 
dynt gael maddeuant o'u pechodeu. Ac 'r ymchwelont oddi- 
wrth eu ffyrdd drygionus ac yn y diwedd mwynhau o honynt 
Drag*wyddol Happuſrwydd y Nef. Hebreaid 


Hebreaid iti. 7, 8. Heddjw gwrandewch ar os ci Hferydas 


na chalediuch eich galonneu. 


Dyma 'r Dydd o ris, Pyma 'r Amſer, mae Duw yn oweled 
yn dda lefaru wrthym ni yn ei drugaredd. Caniatta, O 
Arglwydd na chaledwyf mo'm calon yn erbyn y gwirionedd 
liwn,—Ac na ollyngwyt heibio mo'th d. l1ydd hwn o amynedd ; 
—— Ac na bo, nag i ofalon na phleſereu y byw yd marwol bwn, 
wneuthur imi byth anghofio, mai hwn y de 'r diwrnod ar ba un 
y mae fy nhragwyddol Jachawdwriaeth yn efyll arno, yn'gym- 
maint na wn i y ganiatteir imi ddiwrnod arall i ff, yn y byd. 


Dadguddiad iii. 3. Ni chei di wybed fa awr y denaf arnat, 


Par imi O Arglywydd Dduw 'r Gwirionedd dy goclio qi, yn 
lle ty nghalon lygredig fy hun, 'r hon 4 a fynnel wenhcithio imi, 


+ y 


( 152 ) 


y caf fi ddigon o amſer a rhybudd i ymbarottoi erbyn dj dd fy 


marwolaeth. Ond O Arglwydd dyro di Ras imi ymbarrottoi 
erbyn Awr Angeu, drwy bryſſur edifeirwch, a hollaw] ymwrthod 
a phob ffordd ddrygionus a dilyn buchedd Sanctaidd, oblegyd na 
wyr neb mo ddydd nag awr ei Farwolaeth, 


Matthew xvi. 26. Pa le/h4d i ddyn os ennill Efe 'r hall Hd a 
chelli ei Enaid ei hun, 


Pa nifer mawr o ddy nion ſy'n byw yn y by d, heb feddwl un- 
waith am hyn. Nae n hawdd gennym ni oll fawrygu, hoth 
a chenſigennu y ſawl ſy'n cynnyddu mewn golud vn y byd ac yn 
ennill I iroedd mawrion iddynt eu hunain, ac iw plant ar ei hol; 
gan gyfrif Golud, eu difyrrwch mwyaf, eu Happuſrwydd pennaf 
a phrif neges a gorchwy] eu holl fywyd. 

O Arglwydd gwared dy was rhag y cyfryw ddallineb, y 
cyfryw a fydd yn ddiammeu yn achos yn y diwedd o'm diniſtr 
trag'wyddol ac o golli fy Enaid am ba un ni ddichon yr Hol! 
fyd wneuthur imi fath yn y byd ar Iawn na Diwygiad. 


Luc. 13. 7. 8. Wele tair blynedd yr ydiuyf yn dyfod, gan geifi 
fruyth ar y ffigyſbren hun, ac nid ydwyf yn cael dim; torr i 
lator, pabam y mae n diffrwytho*r tir? Argluwydd gad ef y fluyds- 
yn hen hefyd os dwg flrwyth da, onide givedi hynny torr ef i lator. 


Yr ydwyfi yn addoli dy dra ryfeddol Amynedd a'th hir-yma- 
ros tu ac 1 ; a'th drugaroccaf gyſryngiad a'th eiriolaeth di, 
o Fendigedigcaf Jeſu gyda'th Dad am fy arbed i. Boed i'th 
Ddaioni ath hir-ymaros ty nhywys i edifeirwch ; ac a wnelo ith 
hollalluoccaf Ras, fy nerthu i, m6dd y gallwyf ddwyn firwytheu 
addas i Edifeirwch ac fel y byddwyf deilwng o'th ofal troſoh 
byth rhag llaw. 


Ynghylch Boreuol Weddi ir Holl Deulu. 


Joſua 24. 15. Ond myff am Tylwyth a waſanacthwn zr Argluydd. 


YN a ddylei fod bwriad diragrith a gwaſtadol ymarfer, 

pob Penteulu Criſt'nogol. Heb hyn ni wiw diſgwil i blant 

fod yn ufudd iw Rhieni neu weinidogion 'n ffyddlon iw Meiſt- 
riad : na chwaith gyda dim cyhawnder, obeithio am F endith 


Dduw yn y byd hwn na'r byd i ddyfod. Ffurf 


EHE e 


( 189 ) 
Ffurf o Forenol Weddi iw arfer mewn Teuluoedd. 


AN gynted ac y gellir yn gyfeus gynnull ynghyd Eich 
holl dylwyth, yna darllenned Bennaeth y Teulu neu ryw 
un arall a ofodo Efe i hynn\,y Pſalmau priodol iw darllen ar y 
diwrnod hwnnw, ac wedi hyn, Bennod allan or Teſtament 
newydd, gan ddechreu mewn trefn, gyda 'r bennod gyntaf or 
Efengyl yn öl St. Matthew hyd at y bennod olaf o Actau, neu 
Weithredoedd 'r Apoſtolion. Ar ol hyn, gweddicd y Penteulu, 
neu ryw un arall, yn ol y geirieu ſydd yn canlyn, a goſtynged 
pawb yn ufudd ar cu glinieu. 
Dyweded Pob un a fo'n bre ſennol. 

Duw Tad or Nef, trugarha wrthym ni wir bechaduriaid. 
Duw Fab, pryn-wr y Byd, trugarha wrthym wir bechaduriaid. 
Duw Yſpryd Glan, yn deilliaw oddiwrth y Tad a'r Mab ; tru- 
garha wrthym wir bechaduriaid, 

V gogoned lan fendigaid Drindod, tri pherſon, ac un Duw: 
trugarha wrthym wir bechaduriaid. 

Hollalluog Dduw a Thrugaroccaf Dad, nyni aethom ar gyſei- 
liorn allan oth ffyrdd di fel defaid ar gyfrgoll ; nvni ddilynaſom 
ormod ar ein amcanion, a chwantau ein calonau ein hunain, 
Nyni a wnaethom yn erbyn dy Sancteiddiol gyfreithieu. Nyni 
adawſom heb wneuthur y petheu a ddyleſym eu gwneuthur ac 
a wnaethom y petheu ni ddyleſym eu gwneuthur ; Ac nid oes 
Jechyd ynom. Lithr Tydi 6 Arglwydd cymmer drugaredd 
arnom ddrwg weithredwyr truain; arbed ti hwynt hwy o Dduw 
y rhai ſy'n cyffeſſu eu beiau; cyweiria di y ſawl ſy'n edifarus ; 
yn ol dy addewidion a yſpyſſwyd i ddyn, yng Nghriſt Jeu ein 
Harglwydd. A chaniatta drugaroccaf D.d er ei fwyn Ef, fyw 
o honom rhagllaw mewn duwiol, union a Sobr fuchedd, i 


ogoniant dy ſancteiddiol Enw. Amen. 


Ima dyweded y Penteulu (neu ryto un arall) ei hunan y Gweddiey 
ſy'n canlyn. 


Hm: Dduw Tad ein Harglwydd Jeſu Gri/?, yr hwn 
ni ddeiſyf farwolaeth pechadur, eithr yn hytrach yrachwe- 
lyd o honaw oddiwrth ei anwiredd a byw. Ni attolygwn iti 
ganiattau ini wir edifeirwch a'th Yſpryd Glan, fel y byddo bod- 
lon gennit y petheu yr ydym y pryd hyn yn eu gwneuthur, a 
bod y rhann arall o'n bywyd rhegllaw yn bur ac *n ſancteiddiol, 

megis 


( 154 ) 


megis y delom or diwedd ith lawenydd trag'wyddol trwy. Jeſu 
Grit ein Harglwydd. Amen. | 

O Raſuſuf Arglwydd Dduw, yr ym ni yn cydnabod, mai ith 
fawr drucaredd a'th Ddaioni di mae ini ddiolch, na ddeſtrywi- 
wyd monom ni ynghanol ein hamriw bechodeu mawrion ; ac o 
amlder dy doſturiaetheu di 'n cedwir hyd yn hyn yn ddiangol i 
addoli dy anfeidrol ddaioni di ac i gyfaddef ein dirtawr anheil- 
vngdod ei hunain, ac i erfyn am faddeuant a gollyngdod gennyt 
ti. Caniatts ini O Arglwydd y fath fywiol deimlad o'th, amy- 
nedd a'th hirymaros tu ac attom ni, ac a wna yn effeithiol yn 
harwain ni i Edifeirwch ; bid wiw gennyt roddi ini gymmorth 
dy nefol ris i ddwys yſtyried fyrred ac anficcred ydyw ein heini- 
ves ni, môdd y gallom bryſſuro ac nid cedi i gadw dy Orch'my- 
nion di; Ac fel y bu wiw gennyt o'th raſuſaf drugaredd ein cadw 
yn ddiangol hyd ddechreu r dydd heddyw, amddiffyn nyni yn- 
ddo a'th gadarn allu, a chaniatta na ſyrthiom y dydd hwn mewn 
un pechod ac nad elom mewn neb rhyw berygl; eithr bod ein 
hcll weithredoedd wedi eu trefnu a'u lywio wrth dy lywodraeth 
i wneuthur yn waſtad beth ſy gyfiawn yn dy olwg di, trwy Jeſu 
Grift ein Harglwydd. Amen. | | 

Yn fwy enwedig 'r ym yn attolygu iti fendithio ini y dydd 
heddyw yn ngwaith ein galwedigaeth, Ilwydda ein holl amca- 
nion cywir ni, a boed ini ymddwyn ein hunain y dydd heddyw, 
fel na anfodddiom mewn modd yn y byd ar air na gweithred 
mo'th Dduwiol Fawredd di, na dwyn arnom ein hunain ddy- 
chrynfau cydwybod euog. Bydded ein holl feddylieu a'n geiricu 
an gweithredoedd yn ddiniwed ac yn lleſol, megis y gweddei 
Gweiſion i Grit, fel pan fo raid ini ymadel or fuchedd boenedig 
hon, ini drigo gyda Duw yn ei Ogoniant trag' wyddol, drwy 
hacddedipaetheu a chyfryngiad dy anwyl Fab Feſu Griſt ein Har- 
elwydd er mwyn Pa un O Arglwydd, yn ufuddaf ni attolygwn 
iti dderbyn ein gweddieu an herfynion 'r-ym ni yn eu hoffrwm 
m Dduwiol Fawredd dros holl ddynol ryw yn gyffredinol. 

Bendithia dy Eglwys Lan Gatholic, a chaniattà i bawb ſy'n 
valw eu hunain yn Griſt'nogion, gyttuno yn ngwirionedd dy 
Sanctaidd Air, a byw mewn undeb a duwiol gariad ; yn fwya 


cnwedigol, anfon i lawr ar dy Eglwys hon a blannaiſt a'th dde- 


keublaw dy hun, o ba un yr ym ni yn Aelodeu anheilwng o 
honi, y dewiſaf o'th fendithion, 1acha eu rhwygiadeu ; helaetha 
ei therfynau, cartha o honi bob camgymeriaeth a llygredigaeth 3 


ac una ci bell ymblcidiau at hymryſonau. Bendithia holl 


Griſtianus 


2 2 af wy wo fend 235 2 e ki 0a AY 


— 275 — 82 


4 we hed „% _ wu + =, 1 _ J® 


EY 


l 


HJ 


Griſtianus Frenhinoedd, Tywyſogion a Liywiawdwyr, Vit 
enwedig ein Goruchaf Frenhin ar hall Frenhinol Deulu. Ben- 
dithia 6 Arglwydd, Yr Eſgobion a Bugeiliaid Yſbrydol dy 
Eglwys ; yn enwedig yr hwn a oſodaiſt ti droſom ni i ofalu am 
ein eneidieu ; nertha hwynt modd y gallont ddyſgu yn ffyddlon 
y bobl a orch' mynwyd tan eu gofal hwynt, iw cadw hwy rhag 
pob gamſynniad beryglus, ai tywys hyd 'r iawn ffordd a arwain 
i Fywyd trag'wyddol. Yn oftyngeiddiaf ni attolygwn iti, O 
Arglwydd, gyſſuro a nerthu bawb iy yn y bywyd trangredig hwn 
mewn trwbl, triizwch, Angen, clefyd neu ryw wrthwyneb 
arall ; iti fod yn Dad ir ymddifad a dadleu dros y weddw. Yn 
twy pennodol 'r ym yn ymbil arnat ti i eſtyn dy drugaredd tu 
ac at ein Ceraint, ein Cyfeillion a'n Cy mwynaſwyr, a thal am 
yr holl ddaioni a wnaethont hwy int ar ei feithted iw mynwes. 
Dyro ini O Arglwydd ni attolygwn i iti bob peth a wyddoſt ti fod 
yn anghenrheidiol er Jes ein Eneidieu a'n Cyrph. A thra bum 
ni fel hyn yn gweddio dros eraill dyro ini rann, O Drugarog 
Dad, yn yr höll weddieu daionus hynn a offrymmir iti mew. 
sky. fann droſom ninneu ; a chauiatta fel y bo iddynt H 
a ninneu fod yn llawen, happuſol gyfrannogion o gy fryng I 0 
dy Fab Feſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 

Yn ddiweddaf, gyda 'n gweddieu a'n herfynieu derby n ni 
attolygwn iti ein haberth boreuol o foliant a Diolch iti 25 dy 
holl Ddaioni a'th Drugareddau ini ac i bob dyn, am ein Jechf4 
1'n Nerth, ein Nuniaeth, Ymborth a'n dillad ; am holl Ddi- 
ddanwch gyſta ag Anghenrheidicu y bywyd hwn. 

Eithr uwehlaw pub dim yr ydym yn mawrygu ac yn clodfor: 
dy Enw mawr Gogoneddus am dy anfeidrol gariad ym inhry ne- 
digaeth y byd drwy ein Harglwydd Fejz Grift ; am y moddion 
9 ras yr ym ni yn mwynhau yma, am obaith Gogoniant y byd 

i ddyfod. Yn oltyngeiddiat ni attolygwn iti roddi ini y cyfry vw 
ddwys ac iawn ymſynniad o'th hol drugareddeu fel y bo ein ca- 
lonneu yn ddiffuant yn ddiolchgar, fel y mynegom dy foliant 
nid a'n gwefuſeu yn unig, eithr yn ein bucheddeu; trwy ym- 
roddi ith waſannacth, a thrwy rodio ger dy fronn mewn Sanc- 
teiddrwydd dros ein hol ddyddicu trwy Feſu Griſt, yn Enw ben- 
digedig Pa un, y diweddwn ni ein Gweddieu amherffaith, gan 
ddywedyd y geirieu a ddyſgodd Efe ei hunan ini. 

Ein Tad, yr hun wyt yn y Nefoedd, Sancteiddier dy Enw. 
Deued dy Deyrnas. Bydded dy Ewyllys ar y Ddaiar, megis y 
mae yn y Nefoedd. Dyro ini heddyw ein bara beunyddiol. A 
maddey 


( 156 ) 


maddeu ini ein dyledion. fel y meddeuwn ni ein dyledwyr, 
Nac arwain ni i brofedigaeth ; eithr gwared ni rhag drwg. 
Canys eiddo ti yw yr Deyrnas ar Gallu ar Gogoniant yn oes 
oeſoedd. Amen. 

Gras ein Harglwydd ni 7% Griſt a Chariad Duw, a Chym- 
deithas yr Yſpryd Glan a tyddo geda ni oll byth bythoedd. 


Amen. 


Myfyrdodau pricd ir ſawl ſy ganddint amſer ei 
hebcorr ac ſy o dueddiryd defoſionol. 


Palm 127. 1. Os yr Arghuydd ni adeilagda 'r Ty ofer y Hafuria 
ei Adetladwyr wrtho. 


Arglwydd annedwydd a deillion ydy'r cyfryw rai ſy'n diſ- 

gwil Ilwyddo yn y byd heb dy fendith di. Am hynny 

rwyfi yn erfyn am dy f fendith ar fy Nheuly, a Nhy, ar fy na, fy 

Nafur, am heiddo. Ac na rwyſtrwyfi mo th fendithion ddeſgyn 

arnaf, drwv gymeryd unrhyw waith mewn llaw a eil! dy ddian- 

rhydeddu di am Proffes ſanctaidd. Cymmwyſa fi a'th ras o 

Arglwydd ir Adeilad honno, ſef y Ty nid o waith llaw 

trag wyddol yn y Nefoedd, a ddarparwyd ir ſawl a'th garant 
ac ath oinant di. 


Habaccuc 11. 9. Gwae a ekvo Elw drug iw dy i ofed ei Dy yn 
uchel, i ddiangc o law r drug. 


Gwared ni O Arglwydd oddiwrth ariangarwch gwreiddyn pôh 
dog; Mae'r pechod yma yn tywys dynion i ymddiried ynddynt 
eu hunain. Yn annog dynion i anghofio rhoddi eu goglyd a'u 
hyder ar Dduw yn unig ; a bod mor ynfyd a meddw] eu bod 
allan o gyrraedd aflwydd ar drygeu a'r cyſtuddieu hynny, a am- 
canwyd mewn mawr drugaredd i fd yn goſb am bechod ac er 
Jachawdwriaeth pechadutiaid. 

Cadw ni O Arglwycd rhag y pechod rhy gyffredin hun o 
gybydd-dra, o ran ei fod ef yn bechod damnedig, ie meddaf 
gw ared ni rhagddo er mwyn Jeſu Grift, Amen, 


Lucy 


KV. mn 


353 — — 4 © — 


_ 


ad A © tw — — ©, ny) Am. 


( 157 ) 


Luc. 17. 26. 27. 28. 29. Megis y bu yn nyddieu Noah a Lot, 
yr oeddynt yn bwytta ac yn yfed, yn prynnu ac yn gwerthu yn plannn 
ac yn adeiladu ; dan y djdd yr aeth Noah ir Arch a Lot allan o 
Sedom ac ai difethwyd hwynt oll. 


Egor ein llygaid, O Arglwydd, fel-na ddelo Angeu yn ddiar- 
wybod ar ein gwartha moge y daeth ar y pechaduriaid truenus 
greſynol hynny yn nyddieu Noah a Lot. 

Bydded hyn yn rhybudd ini ! Cadw ein calonneu ni a'th ris, 
fel na bo iddynt dra-ſerchu gorchwylion, trafferthion, gofalon 
a phleſereu y byd hwn, heb yſtyried mor fuan i'n gelwir ni o 
hono, a dyfod or dydd hwnnw arnom yn ddiſymmwth, 


Coloffiaid 4. 1. TMeiſtred gwnewch ich gweifion, yr hyn ſy gy- 
firm ac uniawn gan wybod fod i chwitheu Feiſtr yn y Nefoedd. 


O Nefol Feiſtr, bendithia ni a gweinidogion da a ffyddlon, a 
Chaniattà imi allu cyflawni ddledſwyddeu Meiſtr Criſt'nogol; 
a chynhyſgaedda fi ar fath dynerwch calon, fel y gofalwyf am 

petheu a fo da er llès eu cyrph a'u heneidieu, ac imi fod yn 

ſampl iddynt o ſobrwydd, Cyhawnder a Duwioldeb, ac fel y 
bom yn Deulu yn ofni Duw. Bydded dy Fendith di Arglwydd 
arhynt hwy ar hol] betheu a orch'mynnais i tan eu gofal hwynt 

dy er mwyn Anwyl Fab Jeſu Griſt. 


Rhieni dros eu plant. 


Epheſ. 6. 4. Chy*chwi Rieni maethwch eich blant, yn Addyſa ac 
Athrawiaeth yr Arglwydd. 


Dduw Tad ein Harglwydd Jeſu Griſt, er ei fwyn Ef, 
bendithia fy mhlant a chyrph Iachus, Eneidieu deallus ac 
a chalonneu Sancteiddiol, fel y cofiont eu Creawdwr dros eu holl 
ddyddieu. Cadwed dy Ris di hwynt, rhag profedigaetheu y 
byd anwir hwn, ac na byddwyfi byth yn ddeffygiol mewn un 
rhann o'm dledfwydd tu ag attynt ; ond yn hytrach o lawer eu 
haddyſgu yn y wir ffydd a dyledſwyddeu buchedd Grift'nogol ; 
eu hargyoeddi hwy am eu pechodeu ai ceryddu mewn rheſwm a 
Chariad : Bydd di O Arglwydd yn Dad a chyfrann iddynt ya 
y Bid hwn ar byd i ddyfod. Amen, 
Pryduhonol 


— 7 os 


( 155 ) 
Prydnhawnol Weddi i Deulu. 


R öl darllen y Pſalmeu goſodedig ar y diwrnod hwnnw, 

yna canlyn y llith ſef rhyw bennod allan o Epiſtolau r 
Apoſtolion, gan ddechreu gyda 'r bennod gyntaf o Epiſtol St, 
Paul at v Rhufeiniaid hid at y Dadguddiad : Wedi hyn goſtyn- 
ged pawb ar cu glinieu, gan weddio yn ol y geirieu ſy'n canlyn, 


Dyweded Pawb a fo yn breſennol. 


Gan yr Arglwydd ein Duw mae Trugareddeu a maddeuan 


er gwrthryfelu o honom iw erbyn ; ni wrandawſom ychwaith 


ar lais yr Arglwydd ein Duw i rodio yn ei gyfreithieu y chai a 
roddodd Efe o'n blaen ni. Eithr O Raſuſaf Arglwydd Dduw 
na chofia ein Anwiredd nac anwiredd ein Rhieni ; ac na ddyro 
ddial am ein pechodeu; arbed nyni Arglwydd daionus, arbed 
dy bobl a brynnaiſt ath werthfawroccaf waed, ac na lidia wrth- 
ym y dragywydd, 


Arbed nyni Arglugdd Daicnus. 

Hallalluog Dduw, Tad ein Harglwydd Feſu Grift, Gwneu- 
thurwr pob dim, Barnwr pob dyn ; yr ydym ni yn cydnabod ac 
yn ymofidio dros ein hamriw bechodeu a'n hanwiredd rhai o 
ddydd i ddydd yn orthrwm a wnaethom ar feddwl gair a gwei- 
thred, yn erbyn dy Dduwiol fawredd, gan annog dy ddigofaint 
ath far in herbyn. Yr ydym yn ddifrifol yn edifarhau, ac yn 
ddrwg gan ein calonneu dros ein camweithredoedd hyn ; eu 
coffa ſy drwm gennym ni eu baich ſy anrhaith ei oddef; trugar- 
ha wrthym, trugarha vrthym Drygarroccaf Did er mwyn dy 
un Mab 7% Griff, maddeu ini yr hyn oll aeth heibio, a chani- 
atta ini allu byth o hyn allan dy waſanaethu a'th fodloni mewn 
newydd-deb buchedd er anrhydedd a Moliant dy Enw, trwy 
Jeſu Grijt ein Harglwydd. Amen. 


Dy tueded y Penteulu ei hunan, 


O Drugaroccaf a Graſuſaf Arglwydd Dduw yr hun wyt yi 
preſſwylio vn y Nefoedd uchod, etto yr wyti yn ymddaroſtwng 
1 edrych y pctheu a wneler ar y Ddaiar, yr hun wyt yn g/ 
Tnfyarwyad yr erbyn dy Angelion nid tit yn ymddiricd yn dy Saint, 

ö as 


6 


1A ov A. ᷣͤ v 


e — ay es „ 


js, ry . HS — 2 — — . — — — A — 4 — 70 


bens PR tug 


( 159 ) 


ar Nefoedd nid ydjnt lun yn dy okug. Pa bith iw djn i ſüd yn lun? 
neu Fab dn i fod yn gyfiatun? Cywilydd a Gwarthrudd gwyneb 
a berthyn ini O Arglwydd, am wrthryfelu o honom ith herbyn ; 
Ond mae Trugaredd gyda thi fel ith ofner. Par ini O Arglwydd 
ddwys ymſynniad ein pechodeu aeth heibio, gyda gwir a difrifol 
edifeirwch am danynt ; ac felly cynhyſgaedda ni a Gris dy 
Yipryd Glan, fel y bo ini y rhann arall o'n bywyd rodio yn fwy 
gwiliadwrus ger dy fron di, gan brynnu 'r Amſer, oblegid y dy- 
ddieu ſydd ddrwg, ac ir perwyl yma glanha feddylieu ein calon- 
neu llygredig; marwolaetha ein bydol a'n cnawdol anwydeu ; 
a phar ini fod mor gyfa-waſtad ac mor awyddus 1 wadu, ac 

buom ni or blaen iw porthi, iw maethu, a'u bodloni ; Dercha 
ynom ni yſpryd duwiol a defoſionol, Cariad perffaith, Goſtyn- 
gelddrwydd, hunan-ymwad, a chaniatta i rhain a phob rhinwe- 
ddeu eraill a rhadau Criſtianogol gynnyddu ac amlhau ynom ni. 

Gorchymyn ith Sanctaidd Ragluniaeth, mewn mawr oftyn- 
geiddrwydd ni attolygwn iti, ofalu troſom ni heno, a thrwy dy 
fawr drugaredd amddiffyn ni rhag pob perygl ac embydrwydd y 
nos hon, Cadw ni oddiallan yn ein Cyrph ac oddifewn yn ein 
Eneidieu, fel yr amddiffynner ni rhag pdb gwrthwyneb a ddig- 
wyddo ir corph, a rhag pob drwg feddw] a wna niweid a chyn- 
wrf ir Enaid. Eſtyn dy ddaionus drugaredd i höll ddynol ryw, 
cymmer drugaredd wrth yr holl Juddewon, Tyrciaid, Anffydd- 
loniaid, Hereticiaid a Schiſmaticiaid, a chymmer oddiwrthynt 
bob anwybodaeth caledwch Calon a dirmyg ar T air; ac felly 
dwg hwynt adref Wynfydedig Arglwydd at dy Braidd, fel y 
bo'nt gadwedig ym mhlith gweddillion y gwir Ifraeliaid. 
Caniattà i bawb a dderbynier i gymdeithas Grefydd Griſt, allu 
o honynt ymogelyd 4 cyfryw betheu ac ſy' yn wrthwyneb iw 
Proffes a chanlyn y ſawl betheu oll ſy'n gyttunol ar unrhyw. 
Ni attolygwn iti fod i'th waſtadol doſturi Ianhau ac amddiffyn 
dy Eglwys, a chan na all hi barhau mewn diogelwch heb dy 
fendigedig Nodded, cadw hi byth dan dy borth a'th ddaioni. 
Bendithia ein holl Lywiawdwyr yn yr Eglwys ar Wladwriacth, 
fel y bo iddynt chwanegu dy Ogoniant di a lleſhad pawb yn gy- 
ffredinol. 

Yr ym ni yn ufuddaf yn erfyn arnat dros ein holl gymwy- 
nrſwyr ein ceraint an cyfneſeifiaid an cyfeillion, ie a thros ein 
gelynion hefyd ; boed dy dadol ymgeledd yn amddiffyn iddynt 
hwy bob amſer, ath Yſpryd Glan yn waſtad gyda hwy nt, iw 
tywys hwy ar byd ffordd y gwirionedd, i wrando yn ufudd dy 


A 


( 160 ) 


air, i dderbyn o bur ewyllys ac i gynhyrchu ffrwyth yr Yſpryd, 
fel yn y diwedd y gallont gael gan dy drugaredd Fywyd T rag'- 
wyddol. Edrych i lawr a golwg dy drugaredd ar y fawl ll y 
gyſtuddir mewn un modd neu iy n gytyng arnynt mewn meddw], 
corph neu Stat, * go bodd iti eu diddanu au cymmorth yn 
ol anghenrheidieu pob un gan roddi iddynt dan eu dioddefiadeu. 

Yn ddiweddaf, yr ym yn deifyf dy fendithio di a chlodfori dy 
Sanctaidd Enw am dy höll ddaioni a'th Drugareddeu ini ac i 
bob dyn; yr Fm yn rhoddi iti ffyddlonaf ddiolch am ein Cad- 
wraeth y dydd hwn aeth heibio ar rhan arall o'n bywyd ymma, 
rhag yr aneirif ddrygeu, damweinieu, a pheryglon a allaſent yn 
hawdd ein gorchfygu oni bae hynny : Eithr uwchlaw pob dim r 


ym yn mol clodfori ac addoli dy ddirfawr ddaioni ath drugaredd 


vm Mhrynnedigaeth y byd drwy Angeu a dioddefaint Criſt, 
Duw a dyn, yr hwn a ymoſtyngodd i Angeu ar y Groes droſom 
ni bechaduriaid truain, rhai oeddym yn gorwedd mewn Tywy- 
llwch a chyſgod Angeu, fel y gallai yn gwneuthur yn blant i 
Dduw an derchafael i fywyd tragwyddol. Dyſg ini felly, o 
Dduw Graſuſaf ddangos ein diolchgarwch tuag attat ti, drwy 
ymroddi ein hunain yn holJaw! i fynu ith Sanctaidd Ewyllys a'th 
Nefol drefnid di, ac wrth hynny ymroi hyd eitha ein gallu dy 
waſanaethu yn gywir mewn Sancteiddrwydd ac uniondeb holl 
ddydieu ein bywyd. Ac y rawron O Arglwydd yr ym ni ii 
orwedd i lawr ar ein gwelau i orphwyſo, par ini yn ddifrifol fe- 
ddwl am 'r amſer y gorfydd ini orwedd i lawr yn p Ilwch. A 
chan na wyddom mor dydd na 'r Avr y daw ein Meiſtr, cania- 
tta ni gan hynny fod yn fwy gofalus am ein Dyledſwydd, ac 
yn fwy gwiliadwrus rhag pechod, fel y bo'm bob amſer yn 


barod ; ac na bo ini byth fyw yn y cyfryw Stat, y bo arnom ni 


ofn marw ynddi ; boed ini, p'run bynnag a wnawn ni ai byw, 
ini fyw ir Arglwydd, a marw, ini farw iddo Ef; a ph'run 
bynnag ai byw ai marw a wnawn ni, ini fod yn eiddo ti O 
Argiwydd, yn Sancteiddiaf Enw a geirieu bendigedig Pa un y 
galwn ymhellach arnat gan ddywedyd. 

Ein Tad yr hwn wyt yn y Nefoedd. Sancteiddier dy Enw: 
Deued dy Deyrnas. Bydded dy Ewyllys ar y Ddaiar megis y 
mae yn y Nefoedd, Dyro ini heddyw ein bara beunyddiol. A 
maddeu ini ein dyledion fel y maddeuwn ni i'n dyled-wyr. Ac 
nac arwain ni 1-.-brofedigaeth ; Eithr gwared ni rhag drwg- 


Cannys eiddo ti yw'r Deyrnas a'r Gallu a'r Gogoniant yn oes 


oeſoedd. Amen. 25 
Gras 


t 
a 


— 


— # 


„„ Pe ff, > e ry. NAm. 


6610 


Gras ein Harglwydd Jeſu Griſt, a Chariad Daw, 4 Cymdei- 
thas yr Yſpryd Glan a fo gyda ni a'n tywyſo a'n hamddiffynno, 
a'n Sancteiddio, ac cadwo ni a'n holl geraint a'n cyfeillion yr 
awr hon ac yn dragywydd. Amen. 


Rhannau etholedig or Sgrythur Lin a my- 
fyrdodau byrrion arnynt, pa rai a ddyſg ini y modd 
i gael leſhid oddiwrth ddarllain yr 'Sgrythyrau. 


Matthew x. 30. Y mat ie hill wällt Eich pen wedi tu eyfrif. 


B Ydded dy dra ryfeddol ragluniaeth yma, a'th ofalus ddar- 
bodaeth droſom ni, bob amſer yn ddiddanwch, Cyſſur ac 
amddiffyn ini yn erbyn 'r holl ddrygeu a eill ddigwydd i'n cyrph, 
a rhag p6b drwg feddwl a wna niweid a chynnwrf i'n Eneidieuz 
yn erbyn gofalon a thrafferthion gofidus y bywyd hwn ;—Ar 
dychrynfau a'r cyfyngderau a eill ddigwydd ini ;—Fe wyr dy 
anfeidrol ddoethineb di ein holl eiſieu ar moddion goreu iw 
diwallu, a thi wyt yn gweled ein holl beryglon ar ffordd i'n 
gwared o honynt. Nid eill dy Dadol Ddaioni lai na thoſturio 
wrth ein gwendid, dy Hollalluog Nerth a'th Gadernid a eill ein 
helpu ath ffyddlondeb ni phalla monom byth.—O na wnelom 


ninneu m'on hunain byth yn anheilwng o'th raſufaf Nodded 
a'th Nefol Amddiffyn di! 


Luc. ix. 23. Ar Feſu a ddywedodd wrth bawb, bs ewylly/i 
neb ddyfod ar fy ol i, ynwaded ag Ef hun, a choded ei broes 
beunjdd a dilyned F. 


Fendigediccaf Arglwydd Jeſu, yr hun a wnaethoſt hyn 

yn reol ac yn fodd ini dderbyn Jachawdwriaeth, nertha 

ni a'th Yſpryd Glan, a'th Athrawiaeth ag a'th Eſampl 1 
gadw yr unrhyw tra fom byw ; m6dd y gallom ddiddyfnu ein 
calonneu rhag ſerchi a hoffi o honynt y byd hwn, ei ddifyrrwch 
ei Elw, ai ddelwau hudol.-Marwolaethu ein gwynieu llygredig. 
—Atgyweiria a gwellha4 di pa betheu bynnag fydd feius yn eim 
buchedd a'n hymarweddiad ; par ini fod yn addfwyn, Ilariaidd, 
goſtyngedig, diwair a chymedrol ;—i ddaroſtung ein hewyllys 
1 Gyfraith Dduw ;—Ac na bo ini roi achos ir Anffydeloniaid 
ar Cenhedloedd digred Sas Duw neu i fod W 

k | dj 


( 162 ) 


dyb anheilwng o honoti, O Arglwydd a'th SanQaidd Grefydd, 
wrth ini gymeryd arnon fod yn ddiſgyblion iti Jeſu Fendigedig, 
ac er hynny dilyn buchedd ddrwg. 


Luc. xiii. 24. Ymadrechwch am fyned i mewn ir Porth ng; 
canys Ulawer meddaf i chwi a geiſiant ac nis gallant, 


O ria bo ini byth wenheithio i ni ein hunain fod y ffordd 
i Happuſrwydd y Nefoedd yn hawdd ac yn ddirwyſtr ; a bed y 
rhann fwya o Griſt 'nogion ar 'r iawn ffordd i Jachawdwriaeth, 
a thitheu O Arglwydd wedi dywedyd yn groew ir gwrthwyneb, 
—O egewnaed dy Lin Yipryd i ni gredu, nad ellwn ni fod yn 
gadwedig, oni fyddwn ni yn wiliadwrus ac yn ofalus jawn, 
nad yw Jachawdwriaeth i gael heb ddirfawr been, llafur, a 
diwydrwydd, ac ar 'r ammod ini arfer ein hull boen, yr wyti 
yn ein nerthu ni modd y gallom orchfygu pob gwrthwyneb 
rhwyſtr a chaledi a eill ddigwydd ini yn y byd hwn. 


Luc. xi. 13. Os c<h'ychwi Rhai ydjch ddrwg a fedrwch ro 
Thoddion da ich blant chwi, paaint muy y rhydd eich Tad or Nef, 
yr Yiprjd Glan ir rhai a ofynno gandds. 


B YDDED ini O Nefol Dad yn öl ffyddlonaf a chywiraf 
addewid dy Fab di Jeſu Griſt. 

Er ei fwyn Ef dyro ini dy lan Yſpryd i drigo gyda ni, a 
gweithredu ynom ni, ac i'n cyfarwyddo a'n helpu holl ddy- 
ddieu ein heinioes, —boed ini erfyn am, a bod 'n fodlon, ir 
cyfryw betheu a welych di yn dda roddi ini.—A chaniatta na 
thriſtaom byth mo'th Sanctaidd Vſpryd ti, na chwaith ddiyſtyru 
ei Sanctaidd gynhyrhadeu Ef, na'n gwneuthur ein hunain yn 
anheilwng iddo Ef drigo gyda ni drwy fyw mewn unrhyw be- 
chod gwirfodd adnabyddus. og 


Dadguddiad iii. 19. V wyfi yn argyoeadi ac yn cerryddu yt 
fawl! rwyfi yn eu caru. 


O na chydnabyddem ni dy Drugaredd, O na addefem ni dy 
ddirfawr Gariad tu ag attom ni, ymhob peth a drefno dy rag- 
luniaeth ini] Nid ydy ein Natur lygredig yn gweled nac yn 
YVſtyried hyn ;—Eithr dy Ras di yn unig a ddichon ini gredu 
hyn, hynny yw na chyſtuddia Tad mor dyner a thrugarog 4 
thydi mo'i blant heb hollawl anghenraid, Par 


C7 ry „ PS we 


( 163 ) 

Par ini gredu, O Arglwydd, f6d arnom eifieu dy gerydd di, 
In deffroi o'n cnawdol ddiofalwch ac at wellhau ein bucheddeu : 
Nertha nyni modd y gallom gymeryd dy gyſtuddieu a'th gery- 
ddon di yn ddioddefus, a hollawl ymroddi ein hunain ith 
Ddbethineb ath Ddaioni di, fel y bo i h6ll flindereu y bywyd 
marwol hwn fod yn foddion da at ennill ini Drag'*wyddol Ja- 
chawdriaeth ein Eneidieu. Amen. 


Hyfforddiant ferr ac angenrheidiol ar Ddydd Sul 


y Boreuz 


R Arglwydd 'r hwn a fendithiodd un diwrnod o faith, a 
fendithia 'r ſawl ai ceidw ef yn Sanctaidd: a dychryna- 
dwy iawn a fydd ei farnedigaetheu Ef yn erbyn y ſawl ai halo- 
cant ef. Am hynny eich dledſwydd chwi ar y dydd daionus 
bwn, ydy, dodi heibio eich holl negeſeuon bydol, fel y bo t 
chwi anrhydeddu eich Greawdwr oreu a fedroch, gan gyfaddef 
fod eich goglyd arno Ef.—gan wrando ei Air ai Orch'mynion ; 
—erfyn am ei fendithion, a rhoddi iddo Ef ddiolch am ei 
ddonieu daionus. Os gan hynny, Ein helw a'n Happuſ- 
rwydd ni ydyw, gwaſanaethu Duw, mae 'n ddledus arnom fod 
yn yr Eglwys cyn ir Gwaſanaeth ddechreu, i ddarigos ein bod 
ni yn ofni ei Fawrhydi Ef, ac na feiddiom ni offrwm iddo Ef 
aberth clöff, i ddangos ein bod ni yn wir ac yn ddiau yn dymu- 
ned cael ei Fendith Ef, yh cymeryd difyrrwch yn ei Waſanaeth 
Ef. Pan ddeloch i Dy Dduw ymgrymmwch ar eich glinieu, 
dywedwch y weddi hon (neu 'r hon a grybwyllwyd yn niwedd 
y cyngor am ymddygiad weddus yn Nhy Dduw.) | 

Boed i Sanctaidd Yſpryd Duw fy ngwneuthur i yn gymmwys, 
am helpu i waſanaethu Ef! Yr Arglwydd a roddo imi wir a 
bywiol ymſynniad o'm heiſieu i ac oi drugaredd, ai breſenoldeb 
Ef yn ein plith, fel y bo i ni i waſanaethu Ef a'n calonneu ac 
an cyrph ac fel y gwrandawer ein gweddieu er mwyn ei Fab 
Ef Jeſu Griſt ein Harglwydd. Amen. | | 

Ar el hyn gwrandewch yn ddyfal ar y petheu ddywedir 
neu a weddier am danynt; gan gofio mai eich gweddieu chwi 
dow 'r ſawl a offrymir yno i fynu i Dduw, ac nad oes gennych 
chwi ddim rhann ynddynt, os nid ydych o ddifrif yn dal fulw 
ar y petheu a ofynnir yn eich Enw. Y Modd y gallo eich galon 
iyned gyda 'ch gweddieu, dywedwch yn ddiſtaw Amen. telly y 


L 3 bog 


( 164 ) 


do, wrth ddiweddu pth, arch neu erfynniad. F* eill y mwya 
anny ſgedig v neuthur byn, a f' allai nid eill y rhai mwya dyſ- 
gedig wneuthui dim ychwaneg, i gadw eu meddylieu yn ſefyd- 
log ar y pEtheu y maent yn eu cylch. 
Pan g; ffeſſoch eich Fechodeu, gwnewch hyn gyda mawr ddi- 
frifwch calon, gan gofio yi anrheithir chwi dros fyth os ni fa- 
ddeuir hwynt i chwi. Ac wedi hyn gwrandewch yn 
eyſiurus ar ba ammodeu y maddeuiff Duw i chwi ; os edifarhe- 
wh ac os credwch yr Etengyl, chwi fyddwch ficcr o gael ma- 
ddevant. Pan ddarllennir neu bregethir Gair Duw, byddwch 
ofalus i ddal ſfulw arno ai ddyfal bwyſo, fe] y bo i chwi wybod 
pa beth ydy w *ch dyledſwydd, a pha beth a fydd eich gwobr am 
ei wneuthur ; fel y gweloch y modd y mae Duw 'n ymddwyn 
tu ac at feibion dynion, ſef yn coſbi y rhai Drygionus, a noddi, 
amddiffin a gwobrwyo y rhai cyfiawn; fel y gwypoch, y m6dd 
Ich brynnwyd ag y cydnabyddoch ddirfawr Gariad Duw yn 
dwyn gwaith mawr eich Jachawdwriaeth 1 ben, fel y canfy- 
ddoch y peryglon yr ydych yn ddaroſtyngedig iddynt, ar Gwyn- 
Hd a oſodir o'ch blaen, gan goho fod ffydd (heb pa un mae 'n 
amhoſſibl ryngu bodd i Dduw) yn dyfod twry glywed, chlywed 
Air Duw. Ruf. x. 17. Byddwch ficcr o ymddwyn 
* 8 1 Nhy Dduw, gan tin 175 
niad i fod Ef yno mewn modd mwya enwedigol yn breſennol; 
canys os pan ddylech fod ar eich glinieu yn erfyn am fendithion 
neu faddeuant gan Dduw, neu yn ſefyll i fynu i foh eich Gre- 
awdwr ; ie meddaf os yn lle hyn yr ydych yn eiſtedd i lar 
neu 'n cyſgu ymaith eich am er, yn ſpienna ne e ee o'ch 
gwmpas, neu yn meddwl am ſatterion eraill; yna y dychwelwch 
adref o Dy Dduw gyda melldith, ac nid gyda bendith. Etto 
mae achos ir goreu o honom ni, er maint ein gofal, erffn am 
faddeuant am y beiau y buom euog o honynt yn ein defoſiwneu. 


Cyn y codoch oddiar eich glinieu dywedwch yn 
ddiſtaw y weddi hon (neu 'r llall a grybwyllwyd yn 
than Gyntaf.) | 


Gwedd: ferr cyn myned allan or Fghoys. 


f A GLWYDD daionus derbyn yn gymeradwy fy Nyled- 
ſwydd a'm gwaſanaeth hyn; maddeu fy Mhechodeu am 
gwendid ; dyro ini pa betheu bynnag a welfch di fed yn ang- 
| henrheidiol 


( 165 ) 


henrheidiol er les ein heneidieu an cyrph, a chadw di ni dan 
dy ymgeleddus nodded er mwyn Jeſu Griſt ein Jachawdwr. 
men. | 

Yn awr na atto Duw i chwi dreulio y rhann arall or dydd 
daionus hwn mewn pechod a gwagedd, pa un y darfu i chwi 
ddechreu i dreulio ef cyſtadl a chyn ddaed. Eithr yn hytrach 
meddyliwch pa fodd y gellwch anrhydeddu eich Greawdwr a'ch 
Brynnwr fwya. Os medrwch ddarllen, chwi ellwch addyſgu 
eich hunain, ar ſawl a fo yn eich gwrando. 

Os oes gennych blant a gweinidogion, chwi ellwch ddyſgu 
iddynt hwy, y modd y dylent ofni a charu a gweddio ar Dduw. 
Ac os annyſgedig ac anllythyrennog ydych, chwi ddylech feddwl 
am y petheu a giywſoch yn yr Eglwys, ac ymroi i waeuthur yn 
ol eitha eich gwybodaeth fel i'ch dyſgwyd chwi. 

Yna Bydd yr Arglwydd gyda chwi, ich bendithio ar hyd y 
fordd yr eloch, i lwyddo pob peth a wneloch, ac ich cadw yn 
agel rhag pob drwg. Oblegyd dyma 'r peth a ddywedodd 
Efe ei hun, F y anrhydeddwyr i a anrhydeddaf, am Dirmygwyr a 
ddirmygir. 1 Sam. 2. 30. 


Gweddi ar foreu Ddydd Sul. 


Arglwydd yr hwn a gyſſegraiſt y dydd hwn ith waſanaeth 

di, dyro ini Ras i gadw ef felly, fel y bo yn ddechreuad o 
wythnos ddedwyddol ini; ac na ſyrthio yr un o'th farnedigae- 
theu di arnom am ei halogi ef. Sefydla yn ein calonneu y 
ewirionedd mawr yma, mai fel cyſgod y mae ein dyddieu ar y 
ddaiar ac nid oes ymaros ; modd y gallom o ddifrif, ac mewn 
pryd ymbarottoi tu ac at Fyd arall, a phar ir gorchwyl mawr 
ma wneuthur ini ddeiſyfu yn awyddus iawn, ddyſgu ein dledſ- 
wydd ac i gwplhau y petheu rwyti yn eu gofyn gennym. Ben- 
digedig a fo Duw, am fod gennym Eglwyſydd i fyned iddynt, 
ar fath amſeroedd wedi eu goſod or neilldu er mwyn cyhoedd 
addoli ein Creawdwr, a bod gennym, Fugeiliaid Yſprydol in 
dyſgu | Llwydded yr Arglwydd eu llafur hwy ac a roddo int 
Nas i gael lleſhad oddiwrth eu athrawiaeth hwynt, fel y gallont 
bwy a ninneu fwynhau trag wyddol Sabbath gyda'th Seinctieu 


ja y Nef er mwyn Jeſu Griſt. Amen. EST 


L3 Addyſg 


(166) 


Addy ſg eglur a buddiol ar brydnhawn bob Dyde 
fs Sul. 


Vig / leb Rhagluniaeth y Gerucha rf Daduw, neu ei Ddvethi neb a 
. Daaioni yn !lywodraethu yr Hd. 


Y NI a wyddom mai Mawr ac ofnadwy iawn yw Duw 
oblegyd mai Efe a wnaeth y Byd, ac hefyd oddiwrth e 
farnedigaetheu echryſlawn Ef. 
Yr ydym yn credu fod Duw yn ddaionus a Thrugarog, o rat 
ei fod Ef yn gofalu dros yr holl Greadigaeth. Palm 145. « 
Ei Drugaredd Ef ſydd ar ei holl weithredoedd, Am hynny mat 
ei Greaduriaid yn cael y cyflur ar Diddanwch oddiwrth y gwla 
a Gwres yr Haul, ymborth a diddoſrwydd : Y Ddaiar yn rhc 
ddi ei chnwd ar Moroedd yn llawn o aneirif Greaduriaid. V. 
law yr Arglwydd mae 'r holl fendithion ar Trugareddeu hyn, a 
fe eill Ef eu hattal neu eu rhoddi fel y gwelo Ef fod yn oreu, 
ddyſgu ini roddi ein holl oglud a'n hymddiried ynddo Ef; 
dangos ini nad ydyw dyn yn byw trwy fara yn unig neu o ra 
ei gallineb ai ddiwydrwydd ei hunan, ond trwy Ragluniaeth 
Goruchaf Dduw, yr hwn ſy'n trefnu p6b cyflwr a Stat ar y gore 
ir ſaw] na fedront ddewis troſtynt eu hunain. Ac os yw y! 
goddef rhai i fod yn dlodion, mae'n gwybod mai dyna 'r cyfiu 
ſy oreu er ei les hwy yr awron, ac fe wneiff gyflawn ddiwygis 
1ddynt yn y bed i ddyfod, am y petheu ſy arnynt eifieu yn y by 
hwn, os byddent ſodlongar, yn gywir ac yn union, heb n 
grwgnach na thuchan o ran eu cyflwr, na chenfigennu wrtl 
eraill am eu bod mewn gwell Stit na hwy. 720 
Nid ydyw Duw yn rhoddi Golud a Chyfoeth fel y bò'nt acho 
o dramgwydd ini, ond i brofi ein Rhinwedd ; canys os ni by 
ddwn uchel feddw], os ni obeithiwn mewn golud anwadal on- 
yn y Duw byw, yr hwn ſy 'n rhoddi ini yn helaeth b6b peth i 
mwynhau ; os gwnawn ni ddaioni a hwynt, os cyfrannwn |! 
ſaw] a fo mewn eiſieu, yna bydd ein golud yn wir ac yn ddia 
yn fendith ini, ac hwy fyddant foddion i'n helpu ni gael gafae 
ar Fywyd trag'wyddol. 1 Tim. 6. 17. Os dug yr Arglwyd 
ni i gytyngder, nid o ran ei fod Ef yn ymhoſh yn nhrueni © 
Greaduriaid, ond i ddangos iddynt hwy eu gwaith au hanwirc 
ddau, ac i agor eu cluſtieu, hwy, i dderbyn Cerydd ac hefyd { 
Y gallont droi oddiwrth anwiredd a gwared eu heneidieu oddl 


urch Angeu trag'wyddol, 74 36. 9. Os ydyw Duw yn 5 
4 % a 


dc 


I 


Y hol 


( 167) 


dael ini gael ein temptio, nid fel ein harweinir ni i brofedigaeth, 
ond fel i'n gwneler yn fwy teimladwy o'n gwendid ein hunain, 
fel 3 atto Ef am gymmorth a help, ar ba un y mae ein 

hyder, yr hwn ni ad ini gael ein temptio uwchlaw yr hyn a 
allom eu dwyn, eithr a wnia hefyd ynghyd ar Temptaſiwn ddi- 
angfa, fel y gallom eu dwyn ; ac a wobrwya ein hamcanion 
da, er eu bod yn amherffaith, ag happuſrwydd anrhacthawl. 

I Dduw mae ini ddiolch, os oes gennym gyfeillion, ag 03 oes 
gennym ni Elynion, ffrewyllau ydynt yn law Duw i'n ceryddu 
ni, ac i wneuthur ini gymeryd gofal gyda 'n ffyrdd, pa fodd y 
rhodiem ni. | 

Mae Diawl ei hun, yr Yſpryd galluog hwnnaw, tan lywod- 
raeth Duw, i wneuthur barn ar y rhai drygionus, a chyflawni 
llidiawgrwydd ei ddigter yn eu herbyn hwy ; ond y ſawl a ym- 
ddiriedo yn yr Arglwydd, nid rhaid iddynt mo ofni 'r Cythrel 


Yam ddim a eill Efe wneuthur iw herbyn, oblegid nid oes ganddo 


ddim awdurdod iw drygu hwy neu wneud niweid na chynhwrf 


iddynt. Dedwydd ydym ni, a ni yn gwybod y petheu hyn, 


ond dedwyddach o lawer os bucheddwn yn 06] ein ffydd a'n 


gwybodaeth. Yna y gobeithiwn ni yn yr Arglwydd a'n holl 
galon, ac ni ymddiriedwn ni i'n deall ein hunain. Dthareb, 3. 


s. Yna ni alwn arno Ef am bob peth fy' arnom ni eiſieu, ac 


ni dderbyniwn yn ddiolchgar y petheu a welo Efe yn dda roddĩ 


ia ini. Canys oni dderbyniwn ni gan Dduw yr hyn {ydd dda ac 


oni dderbyniwn ni yr hyn {y* ddrwg ? Jeb 11. 10. 
Ni obeithiwn am ei ffafr Ef pan fom yn bwriadu yn dda ac 


Ini ddiſpwiliwn ni ddim am ei fendith Ef, pan fo ein amcanion 


yn ddrwg. Ni gyfrifwn amſer Duw, megis yr amſer goreu, ac 


Ini fyddwn anioddefus y pryd na fodlonir mo'n deiſyfiadeu. Ni 


wnawn gydnabod fod lla) Dduw ymhob peth a ddigwyddo ini, 


Ja gobeithio am ei Drugaredd Ef, ie pan fo Efe yn ddig, gan 
| vybod y cydweithia p6b peth er daioni ir ſawl a garant Dduw. 
( Nhief. 8. 28.) Fel hyn y bydd Duw yn Amddiffyn ini ac 


yn noddfa gadarn rhag ofn pdb Drwg. 


 Gweddi ar Brydnhawn Ddydd ful. 


OLLALLUOG Dduw yr hwn a wnaethoſt bob peth, 
1 | ac ar air dy Nerth yr wyt yn eu cynhal hwynt, par 
Ini fod yn wir ddiolchgar am dy ryfeddol weithredoedd o grea- 
digaeth y byd ; am dy 85 addoledig Ragluniaeth yn cadw ac 
' 4 a yt 


wt 


( 168 


ynhal pob pęth ar y wnaethoſt zam dy Anfeidrol allu 
ty ee a'th Ddaloni yn 3 byd; uw 
chllaw pob dim 'rym yn cyfaddef ac yn rhoddi iti ffyddlonaf 
ddiolch am dy anfeidrol gariad digyffelyb ym mhrynnedigaeth 
y byd drwy ein Jachawdwr Jeſu Griſt dy anwyl Fab di; a'th 
ddirfawr ddaioni am anfon drwyddo Ef y gennad gyſſurus hon 
ith Greaduriaid truain; ſef na choller pwy bynnag ai derbynnio 
Ef ac a greda ynddo, ond caffael o hono fywyd trag'wyddol, 
Yr ydym yn dy fendithio di Arglwydd am ei Athrawiaeth ai 
Eſampl Ef ;—am ei werthfawr angeu ai Gladdedigaeth ai an- 
Thydeddus adgyfodiad oddiwrthy meirw; wrth hyn O Arglwydd 
y dangoſaiſt di yn dra rhyfeddol ein cyflwr truenus ni a'th ddir- 
fawr gariad dy hun tu ag attom ni. | 
Yr ym yn bendithio dy Enw Sanctaidd am gyſſegru o honot 
un diwornd o faith ith waſanaeth dy hun i gadw yn fyw gwy+ 
bodaeth a choffadwriaeth am danat ti, ac am ein Creadigaeth 
a'n Prynnedigaeth ninneu ; am iti ordeinio gweinidogion 
dy ddirgeledigaetheu i gyhoeddi 'r gwirioneddau hyn yn * Enw 
di, ini, ac ir holl Fyd, fel y rhoddom iti yr Anrhydedd, Parch, 
ar Cariad a'r ufudd-dod hynny ſy'n ddledus ar greaduriaid iw 
Creawdwr hollailuog,—Ac yr ym ya attolygu iti O Arglwydd 
roddi int y cyfryw ddwys a pharchus ymſynniad o'th ddirfawr 
drugareddeu ini, heb ei haeddu, fel y bo ein calonneu yn ddi- 
ffuant yn ddiolchgar fel y mynegom dy foliant nid a'n gwefuſeu 
yn unig eithr yn ein bucheddeu, drwy ymroddi ein hunain ith 
waſanaeth a thrwy rodio ger dy fron mewn Sancteiddrwydd ac 
uniondeb holl ddyddieu ein bywyd; a pha gan fynyched y clywom 
ni o air Duw y modd y dylem rodio a boddio Duw, ini barhau 
yn gwneuthur felly hyd at ddiwedd ein hoes, trwy Jeſu Griſt 
ein Harglwydd. Amen. 


Cyngor i rybuddio pawb, ond yn enwedig y 
ſawl fy Bennau Teuluoedd. 


Myſg yr amriw bechodeu cynhyrchiol yr Oes halogedig 

hon, dyma, un arfer annuwiol {ydd yn ein plith, ſet bod 
dynion yn eiſtedd i lawr i fwytta, fel Anifeiliaid uwch ben eu 
porthiant, heb unwaith feddwl am Dduw na diolch iddo Ef am 
ei fendithion. As | 


- ic 


w 


( 169 ) 


Ac mae llawer er nad ydy#nt yn eſgeuluſo y ddyledſwydd 
Griſt'nogol yma, .wrth. ei chwplhau yn ? cyfryw fodd yigafala, 
n ei wneuthur yn gymmaint pechod, a phed faent heb ei 
wneuthur oll. Pan fo rhyw ddyn fel nyni ein hunain yn rhot 
rhyw rodd neu ffafor ini, onid ydyw yn naturiol ini rod. diolch 
iddo Ef? Pa beth gan hynny, onid ydyw lluniaeth, ymborthi a 
Chynhaliaeth mewn bywyd ac Jechyd yn fendithion mawr 
iawn? Ai nid Duw ydy unig Roddwr y rhain oll ? Ai nid yd- 
ynt yn haeddu gofyn am danynt na'n diolch chwaith ? Mae 
hyn yn dangos fud y pechod hwn yn erbyn tyb pöb dyn wrth 
naturiaeth am ddiolchgarwch ac mae o Ddiawl y mae, yr hwn 
ſy'n gwenuthur byrddeu llawer o bobl, yſywaeth, yn fag] i- 
ddynt drwy anghymemdroldeb, Giythineb a Meddwdod, ae 
pob Criſtion ſy ganddo ddim parch i Efampl ei Jachawdwr, yr 
hwn bob amſer a ogoneddai Dduw ac a roe iddo Ef ddiolch 
cyhoedd am ei fendithion ; neu i Eſampl St. Paul yr hwn ni 
eſgeuluſai y ddledſwydd yma, ie pan oedd mewn rhwymeu, a 
hynny o flaen lliaws mawr or Cenhedloedd, y rhai oedd yn ei 
erlid Ef; ie meddaf pob Criſtion, yr hwn wel a yſtyria mor 
reſymmol ydy 'r ddledſwydd hon, ac mor beryglus ydyw ei 
heſgeuluſo, neu ei chwplhau yn yſgafn ac eſgeulus, a fydd yn 
aneſcuſodol ger bron Duw, os eſgeuluſiff ogoneddu Duw wrth 
eu brydiau bwyd beunyddiol. Fel na bo ar y rhai mwya 
annyſgedig eiſieu geiricu i ddatgan eu diolch i Dduw, ac 1 erfyn 


am ei Fendith Ef arnynt eu hunain a'u hymborth bheunyddiol, 


boed iddynt arfer y geiricu ſy'n canli n. 


Gras o flaen bwyd. 


O DDUW 'r hwn wyt yn rhoddi lluniacth ac ymborth i 
bob cnawd, caniatta fod ini dderbyn dy greaduriaid hyn 
gyd a'th fendith di, a'u harfer gyda chalonneu diolchgar trwy 
Jeſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 


Gras ar ol bwyd, 


Wnä nyni O Arglwydd yn wir ddiolchgar am dy hell 

drugareddau di yr ym ni yn eu derbyn ; a helpa ni ith 

eee di Rhoddwr pob Daioni er mwyn Jeſu Griſt, 
Melts e "Is 


' HYMNS 


— — — 
— — a — — — — 


- —— —— — — = 
— — 5 — 9 — 
9 ” — a 
— — 5 „ . —— — — —— — 
— — = - 4 ©- 


( 1750) 


DSIODSOSSS000000D000008000S008000000084% 
"H Ann DD un Wie e GS *,Q* SS tt * 
«17 WS} «**s. SD nfs Bi a**, BS af, BS I, 
©00000993000000000000000009000009000008 


HYMN Y BORE U. 


A  e. rt—. 


— — 


— 


| the at * g 


3 
FEN AID dihuna a chyda 'r Haul rhed 
Dy yrfa feunyddiol, o dduwiol ddy].d, 
Cais godi o'th lewyg, yn llawen y don, 
I dalu dy Aberth boreuol ir Jon. 

2 Dihuna di f'enaid a meddwl am Dduw, 

Sy'n gweled dy holl ffyrdd di beunydd yn byw; 
Chwal ymaith O Arglwydd fy meieu fel gwlith, 
*Rwyf etto 'n ymrwymo ar dy foddio di fyth. 

3 O F' Enaid dihuna a heddyw by dd byw, 

Fel pettit y foru ith farnu o flaen Duw ; 2 
Dduw cadw fi heddyw rhag haeddu dy wg | 
A llywia fy muchedd heb drofedd na drwg. 

4 O Deffro di F' enaid a Il'wrched dy ffydd 
A'th bur ddiniweidrwydd fel Haul hanner dy dd, 
Tal adre belydroedd y Nefoedd mwyn 1awn, 

Yn faw] o ſerch gwreſog i Dywyſog y dawn. 

5 Deffrowch fy ngholuddion a'm calon a'm can, 
Cyd-gordiwch gywir-don ir Angelion gan, ” 
Y ha ſy heb huno yn pyngcio trwy 'r nos 
Ogoniant trag'wyddol ir Brenin ai rhoes. 

6 Dihunwch chwi finneu o Nefol Gor Glan 
Anadled i'm mynwes ſerch gynnes eich can ; 

I dreulio fel chwitheu fy nyddieu ar fy Nuw, 
Gan wilio ar ei Fawredd tra byddwyh byw. 

7 Fel chwi y bo imi lawenu yn ddiludd 
Yn Nuw, gan ei ganlyn i'm golwg drwy 'r dydd ; 
Fel chwi yn gwneud ewyllys fy Lluniwr tra bwy, 
Na wnelwyf byth ddryg-dro ai monno Fe mwy. | 9 po 


(n 


8 Pe bae gennif eſgyll mi hedwn ir Nef, 
Ond Duw a ddiwygia 'r byrr yma a wyr Ef; 
Am henaid a ymgytfyd ir Nefoedd drwy 'r dydd, 
Ar Eſgyll taer weddi yn ffynnu drwy Fiydd. 

9 Mawl it am fy nghadw a nghodi o nghwiſg, 
Maw!l it am fy llonni am rhoddi mewn rhwyſg. 
Gwna imi pan godwyf o'm geudod fy medd 
Gael rhann o drag'wyddol Oleuni dy Wledd 

10 Ni flyſftiwn ddadebru na chodi na chael, 

Mor Nef wen ei hunan f'ae honno yn rhy wael, 
Ond am fod Duw tirion yn hon iw fwynhau, 
Am dewis waith inneu ar hymneu i barhau. 

1 Y Net yw p'le bynnag y bych di Anwy! Dad, 
O Newynfyd am hynny, a mi nid ymad : 
Cans uffern anianol im henaid gwan yw, 
Fod heb fy Nuw hyfryd tros fynud yn fyw. 

12 Am hynny mawl roddwyf it heddyw om taith, 
Yn öll om meddylieu, am geirieu, am gwalth, 
Cans uffern anianol im henaid gwan Fw, 


Fod heb fy Nuw hyfryd tros fynud yn fyw. 
EL1s Wynusg o Laſynys at 


HYMN T N 0s 


1 


OB mawl fy Nuw fo heno iti, 
Am holl fendithion y goleuni, 
O cadw fi Oruchaf Frenin, 
Dan dy Hollalluog edyn. 

2 A wnaethym heddyw 06ll. o ddrygeu, 
Er d'anwyl Fab o Arglwydd maddeu; 
Fel a thi, ar Byd am hunan- 

Y bwyf mewn heddych cyn fy heppian. 

3 Dyſg im fyw heb raid im ofni, 
Mynd im bedd, mwy nag im gwely. 
Dyſg im farw fel dydd barnu, 

Y caffwy yn llawen adgyfodi. 
4 Ynoti gorphwyſed f* Enaid, 


Cau a melus gwig ty llygaid, 
Cvyſg am ayn fwy egniol, 


Pan ddeffrof drachefn ith ganmol, 


Cant, 


2 ee <<, E — 


6172) 


3 Os byddaf heno yn ddihunol, 
Im henaid dod fedd lieu Nefol ; 
Na thorro un breuddwyd drwg fy heddwch, 
| Na Galluoedd taer v — 
i 6 Mae Cwig yn fy nal mor ſyfrdan 
Nad wyf yn byw mo hanner f* oedran 
! O Arglwydd Cu mor drift yw f* Enaid 
| Fod cyd hebot yn ddiſynniad 
7 Er bod Cwig im caeth reoli, 
Na rwymed fi yn rhy hir er hynny ; | 
Ond weithieu rhoed im henaid odfa, 
I biccio ymbell Halelujah. 
8 Pa tynna y rhwymai Cwſg ſynhwyreu 
Yr Corph, rhydda yw *'r meddylieu, 
na in eneidieu yn anghnawdol, 
Weled dy Ddaioni Nefol. 
9 Pa bryd y cf mewn byd trag*wyddol, 
Ymado fyth a Chwſg yn hollol, 
A chyda 'r Nefol Gor dy foli, 
Byth heb flino, byth heb dewi, 
10 Chy'chwi Ngorcheidwaid Nefol Deulu, 
Cedwch wylnos heno om deutu ; 
A chenwch droſtwyf tra bwy yn huno 
Gerdd im Duw fo fodlon ganddo. 
11 Molwch Ef Drag'wyddol Ffynhon | 
A Phrif Awdwr p6b bendithion, 
Chwi grezduriaid Ger daiarol, 
Gy da 'r Gor bendigaid Nefol. 
12. Molwch ell Dduw Tad Goleuni 
Molwch fyth yr Anwyl Jeſu ; 
A chyd folwch y Diddanydd 
Yn Dri ac un Duw yn dragywydd. 
13 Tywys fi Ragluniaeth Nefol. 
L'e im bwriedaiſt yn bennodol ; 
Felly treiddiaf yn rhwydd hyfryd 
Trwy 'r Anialwch hyn o Fywyd 
14 Tywys fi a dof yn wiſgi, 
1 Er bod Fy ewyllys yn gwrthwynebu, 
| Ar d' ol doed, neu beidied f* wyllys 
Y do fi os Ti am Tywys, 


Eris Wynxe ai Cant, 
HYMN 


(173) 
HYMN GanoL Nos AR Y 
Meſur p Ehkvir Greece and Troy. 


(I) 

UW wele nghwſg im 
D 1 [ gado 
A minneu 'n awreffro. - 
Cadw fi yn eiddo nodded Nef: 
Nad allo un drwg Vſpryd 


Nam ſiommi byth na ſymmud 


At feddwl dim o'i flendid en- 
byd Ef; 
Chwychwi 'r Angelion happus 
Buredig blant Baradwyswiw- 
| [lwys wen; 
A ni 'n ein mud orphwysfa, 
Sy'n pyngcio eich Halelujah 
bat wp eitha 'r Nen, 
Gerllaw er ogonaid Orſedd, 
Gwilio 'r ych 'n gyfannedd, 
[ byth heb hun, 
Gan oftwng yn dra yſtig, 
I *ddoli 'r Bendigedig draw 'n 
[ unig, 
Dri yn Un. 


(I.) 


Bwy finneu 'n effro weithian, 


I ganu gyda ch gydſain, 

O wl l b deriddean, 
[ lan ddilyth, 

Ich blith rwyfi gobeithio, 

Gael yn y Ne breſſwylio, 

A'r byd, ar Nos, iw gado ar- 
[ fyrr-dro fyth ; 

Ith law pan ymddibridda, 

Duw, f Enaid ymddirieda, fy 

[ rhydddid Glan: 

Gofalai ar Dduw 'n bennodol, 

Am drefnu im drigfa nefol, 

I'th ganmol byth ar gan: 


Wrth draed dy Saint diogel, 

Neu henlys rhyw goll Angel, 
Gwna fy lle; 

Mi geiſia ganu cyfuwch, 


Ar rhai ſy fwy goleu wych 
Ya eiſte n entrych Ne. 


( II. ) 


Bwy ar fy nghwylfa yn waſtad, 

Yn dige gt 5 dayfodiad, 

Ein hanwyl wir Briod fab 

Brydferth iawn; | 

Pan glywyf ei Fawrhydi, 

Bwy 'n ngholwg Ne yn llaw= 
enu, 

Am lamp im llaw yn lloſgi 

Am lleftri 'n Wawn ; 

Gogoniant a fo iti, 


Y mwifgaiſt a'r Goleuni heini 


U hir, 

A' th Lan breſſwylfa gannaid, 

Yw'r Goleu Mawr bendigaid, 

Trag'wyddol degwch clir ; 

Mae anherfynol Eigion 

O belydr mwy na myrddion, 
{ hinon ha, 

Yn llifo 'n firwd ddiddarfod, 

O'th Lin Ogonaid Hanfod, 

Dy hynod Dduwdod dda. 


| E. 
Nid ydyw 'r Haul cwm 
{ paſgyrch 
Vn eitha ei Gannaid gynnyrch 
Ond *"Twyllni yngwydd dy 
[ Lewyrch 
Dawnwych di; 


Duw 


Duw goleu, Duw cynheſa, 

Fy Enaid, 2 gwreſoga 

Fy Serch at d' Enw penna, 
Noddfa ini : 

Ti Jeſu vedd a'th Holl fryd 

Ar deyrnas Nef ai gwynfyd 
Hyfryd hir; | 

Ti dreuliaiſt Noſau cyfa, 

Mewn gwir ddefoſiwn ddwyſa, 

Fel dyma Wylfa wir ; 

Am f ſy wael Greadur 

Yn blino wrth wendid natur, 

 Ammuryw; . 

Am Serch am holl dduwiol fryd 

Yn marw 'n ebrwydd ddybryd 

Heb borth dy Yſpryd byw. 


(V.) 


Gf Enaid beth ath glwyfodd 


J flino ar waith mor lawn fodd, 

Arferu prawf or Nefoedd, 

Yma n awer; TELLER 

Yr anwyl wir lawenydd, 

Y maul ar cariad dedwydd, 

Sy yno 'n gwneud Happus- 
Lud, 

Byth mor fawr ; 

Dod im ychwaneg egni 

O Arglwydd ith addoli 

Heb ſyrthni ſynn ; 

Anadla di im hyſpryd 

Wreichionen or Nef hyfryd 

At wynfyd hon am tynn; 


( 174 ) 


' Cyffr6 fy h6ll gynneddfau; 


Fy llais, am ton, am tannau, 
öl cyffrô; 
Tra byddwy yn canu moliant, 
I Arglwydd y Gogoniant, 
Ar gynnydd beunydd bo- 
( VI, 
Rhoiſt di dy hun yn Bridwerth, 
Duw gwilia dros dy Aberth, _ 
Na chaffo *r Temptiwr taer- 
[ nerth, 
Arnai ,wall ; 
Os effro, os huno bydda; 
Nad le i ddim am dryga, 
Cadw fi n gynta ac ola, 
I wilio 'r Fall! | 
Molwch *r Unig Ffynhon, 
Pob math ar wir fendithion, 
Union yw : | 
Chwi holl Greduriaid d'iarol, 
Mawrhaed p6b un, Dduw Ne- 
_ 
Yn öl ei rol ai ryw : 
Moliennwch Ef or entrych; 
Chwi h6ll Netolion Mawr- 
{ ddrych, f 
Loywddrych Lu; 
Yn y Diriondeb Drindod 
Cyd folwn fyth 'r Undod 
Ein Hanfod gydfod gu. 


Ellis Wynne ai Ca'nt; 


ſ . 


J 


CAROL 


(ns) 
CAROL PLYGAIN 
Ar y Meſur a eluir Leave land. 

1 


ESSEWCH Garedigion, 
I gofio mae'n gyfion, 
dechreuad y noſon. 


ſy 'r awron mor wyl; 
Pa fodd a pha hanes, oy 


*R aeth yn Frenhines, 
Noſweithieu mor gynnes 
Ac anwyl ; 
2 Sefhon oedd Blygeinber, 
Dydd Gras or Uchelder, 
Y twnnodd Haul tyner, 
__ Cyfiawnder cu; 
Pan dw'nno mae'n gobaith 
Ei *Goniant cawh eilwaith ; 
Dydd perffaith ddi noſwaith, 
dan Jeſu. 

3 Dowch ffyddlon Eneidie 
Gadawn ein cyrph gartre, 
A chymerwn ſiwrne, 

ir Fangre fwyn ; 

I Feth'lem Tre Ddafydd 
Os da gennym newydd 
Cawn dorri yma ein hawydd, 

| an newyn. 

4 Wel dyma Ganoldre, 
Gu werthfawr y gwrthie, 
Mawr Rodd a mawr fodde, 
rhyfedda r fu, 


Sef Gwyryf a eſcorodd, 
Ar Fab a chofleidiodd, 
Brif Awdwr y bydoedd, 
mewn beudy, 
5 Ymgrymmwn ir Baban, 

Rhyfeddwn ei Anian. | 
Sy rwan yn egwan 

Un agwedd a nt 


= 
y _— — mw 
Ax. 
— 4 mY - = „ * 


(176) 


Heb Famm fe genhedlwyd ; 
Heb ddechrcu dechrewyd, 
Heb Dad Ef a anwyd, 

W da fu ini. 
6 Nid yw Nef y nefoedd, 
Ai thirion amgylchoedd; 
Ac anferth gympaſoedd, 
a Rhannoedd ei rhod z 
Ond cytyng ac aflan, 
Ir Mawredd Sancteiddlan, 
Sy rwan yn Ueiſian 
NE mewn llaeſod. 
7 Yr Ion Hollgyfoethog, 
Sy yma yn anghenog, 
Heb feddu dwy geiniog, F 
iw gynnwys i dy 3 
Cu Frenin cyfrinach = 2 Mn 
Pen gwreiddyn pob gwirbarch, 
Oes Fuſtach dylottach 
ei letty. 
8 O weled mewn rhwymyn, 
Y Dirfawr diderfyn, 
Yr Holl fyd ond gronyn, 
| neu ddefnyn iw ddwrn ; 
| O weled mewn Preſeb, 
Roi Aer Trag'wyddoldeb, 
Cyn lleied a faled, 
Ceſſeilwrn. 
9 Os ydy mor ddybryd, 
Ryfeddol ei Febyd, 
Beth fydd ei Iefiengctyd, 
ai Fywyd iw Fedd ? 
Angelion a ſynnant ; 
Cythreuliaid a grynnant, 
A Dynion a fwriant. 
ei Fawredd. 
10 V Byd aethei yn dommen, 
Nil pechod fel Uffern, 
Yn tw'llu 'r Ffurfafen, 
ar Heulwen ei hun 3 
Haul cyfion pan gododd, 


(: 199 } 


Haul cyfion pan gododd, 
Y Gaddug a *mguddiodd, 
Ac eilwaith diſgleiriodd, 
Des claerwynn 
11 Y Nerth y niwl pygddu, 
Doe'r Sarph i reoli, 
A dynion oedd dani, 
Vn llyfu y llwch 
Ond pan dderchafaſan, 
Y Sarph bres ar Droſtan 
Sarph aflan aeth allan, 
iw th'wllwch. 
12 Myn'd un Duw mewn Dyndod, 
I odde tros bechod, 
Sy dros bob rhyfeddod 
A fyndod iw Son ; 
A felly mae'r achos, 
A fynnodd ei Einoes 
Drwy angeu mawr-greloes, 
mor greulon: 
13 Sef Pechod fynn ddial, 
Oer ddincod hen afal. 
Ae'n ddyrys Lwyn anial 
yn ynnill y Byd ; 
Vn ſurion ei ffrwythe ; 
Vn fil o goeg lwybre, 
Lle colle 'n eneidie, 
oni nedid. 
14 Ir llwyn 'roedd yn tramwy, 
Lew rhydaer rhuadwy, 
Yn lladd ymhob adwy, 
: ofnadwy ei Nerth : 
Ont pan neſſaodd gynta, 
Y Llew o Lwyth Juda, 
Fe ffodd iw gadwyna'. 
Gi dinerth. 
15 Pan ddoe 'r Winwydden 
Ir llwyn, y bu llawen. 
Yn cyrredd o Feth-lem 
Union bren ir Ne; 


M Rho 


aA, DH; . 
— 
3 


( 178 ) 


Rhoe ſog ir coed crinllyd, 
A thrwy ei Gorph hefyd, 
Mae *r Brif-ffordd ir Bywydd, 
or beie. 
16 Cyd-berchwn Blygein-ddydd, 
Crcth gwawr ein Llawenydd, 
Y ganwyd ein Llywydd, 
Tragywydd, trwy gan; 
Gwir Jubili yr Bydoedd, 
Oes Aur yr Amſeroedd, 
Eneidieu can miloedd, 
ai molan; 
17 Os golwg i Ddeillied, 
Os talu trom ddyled, 
Os Noddfa rhag niwed, 
ir eweinied ſy gu; 
Os Rhydid ir Caethion, 
Os Jechyd ir Cleifion, 
Mwy tirion iw Weiſion, 
yw Jeſu, 
18 Os bara ir newynog, 
Os Glaw ir Tir gwreſog, 
Os da ir blinderog, 
ar Teithiog gael Ty; 
Os Plange ar y cefnfor 
Os pardwn ir Marwol, 
Mwy lleſol ir Graſol 
yw Jeſu. 
19 Gwell Nef na Daiaren 
Gwell Daiar nag Uffern, 
Gwell da na drwg ddiben, 
a chrechwen na chrt z 
O bob gwell rhagorol, 
Mw) gwell o anfeidrol, 
Iw bobol ddewiſol, 
yw Jeſu. 
20 Coftawn ei Ddyfodiad, 
Yn gyſſon iw Fwriad, 


Pn gwneuthur ni yn ddiwad, 


yn dduwiol yn awr, 
An troi o bob camwedd, | 


Y Byd bich ai wagedd, 


—_ —— TE - ror ton, 


( 179 } 


At Fyd mawr uchelwedd, 
| uwch Heulwawr. 
21 Cyfeddach ymlythau, 
Anlladrwydd Afrolau, 
Cenfigen Cwerylau, \ 
tra chwarae trwy chwanty 
A phob cyfryw 'rferion, 
Gollynged Gwir Griſtion, 
I'r Fagddu lle daethon. 
ail deithiant. 
22. I ddattod gweithredoedd, 
Uffernol Yſprydoedd, 
Daeth Mab Duw y Lluoedd, 
o'r Nefoedd ini ; 
Coffawn ninneu ein Harglwydd, 
Mewn llawen Sancteiddrwydd, 
A Chynnydd pob deunydd 
- Daioni. 
23 Gwir oed ein Gwaredydd, 
Mil Seithgant ugein mlwydd, 
Ac un er y digwydd, 
Duw ddofydd yn ddyn ; 
Mae E' etto mron dyfod, 
Ir Ddialfarn ddi-eilfod, 
Gwae Pawb a fo heb ddarbod, 
iw dderbyn. 
24. Os carwn Dduw yn ffyddlon, 
Os ceiſiwn o'n calon? 
Os curwn Byrth Seion, 
yn daerion i'n dydd ; 
Cawn ganu yn eu chanol, 
Garoleu Trag'wyddol, 
Mewn gwilieu gwaſtadol, 
gwrs dedwydd. 


Y BYRDWN iw ganu ar 01 pob pedwar Pennill, 
I Py ps O Nefolion, 


Cerubiaid Angelion, 
Cyd-unwch a dynion, 
Lu mwynion Amen; 


M 2 3 


( 180 ) 


I ſeinio Hifannah, 
Ddidrangc Halelujaß, 
Or mwya ir Lleia, 
yn llawen. 
2 I'n Rhyfedd Wneuthurwr, 
I'n Hanwyl Achubwr, 
In Sanctaidd Ddiddanwr, 


un Meddwr ein Mawl; 


Maw! er cyn coho, 
Mawl ſy gan yr Eiddo, 
Mawl etto drig iddo 
yn drag'wyddol. 


ELIs WyNNE, al Cant. 
22 2 8 7 4 TO 74 775 775 774277 TOTO 87 772 2 8777 
CAROL PLYGAIN 


Ar dull ymddiddanion rhwng Dynion ac Angelion, 
Ar y Meſur a elwir y Fedle Fawr. 


I Dynan. 
ROESO i'n Ceurydd Lan Foreuddydd, 
Croeſo Blygain Mamm brenhinddydd, 
Gwawr newydd mayr ini ; 
Croeſa Haul Caerſalem ucha ; 
Croeſo ir Awyr ammur yma; 
Hoſannah Terra iti. 
Cr oeſo i'n glin Feſſias Mawr, 
| Can croeſo ir awr ith aned: 
Croefo in plith a'n rhith a'n rhyw ; 
Ein Dyn a'n Duw Gogoned, 
Addolwn ymn'widiwn, ymgodwn am ci gael ; 


On Doethion Bennaethiaid hyd at Fugeliaid gwael. 


7 2 Angelion. 
Hoſannah yn y Goruchafion, 

Hai cyd-unyn ninne. a dynion 

i {oli r Cyfion bu; 


*xe © 
. 


} 


{ 181 ) 
C13d i'n Brenhin Mawr Trag'wyddol, 
A acth yn fachgen bich daiarol, 
rhag colli 'r brynt fol bry; 
Gogoniant fyth i Frenin Ne, 
hyd tyrre ucheldre tirion ; 
Tangnefedd ar y ddaiar gla, 
ac ewyllys da i ddynion : 
I ddynion Elynion, y Graſlon dirion, Dad, 
Gwadd mwyngu o'r Fagddu, i leuni 'r Nefol Wlzd. 
Dynion. 
Er Duw Yſprydion dwys buredig, 
O Wlad y * a rowch fenthyg 
ich gwynfydedig don ; 
I ganu yn gydſain gwyrain garol ; 
Ar Enedigaeth Glan diwygiol, 
Ein Cyfttedinol Jon : 
Er rhwymedicced ydych chwi, 
MFrdd iawnach i ni ddynion, 
Barchus gofio blaen ac ol, 
Y gymwynaſol noſon; 
() Noſon in hoeſoedd, 2 phob rhyw bobloedd byd, 
An ſiriodd tros eirieu an hodleu goreu eu gyd. 
4 Angelion. 
Halelujah ir Wlad orucha, 
I Fab Maria, yr Hen Alpha 
ar Gwir Omega mawr : 
[Yymddangofiad ynghnawd dynion, 
Sy 'n fwy na'th holl brif wyrthieu mawrion, 
o Entrych llonn ir llawr ; 
Ai p'run ryfedda ai Dydi ? 
ai dy ddaioni i ddynion ? 
Ai mor anfeidrol yw dy rodd ? 
Ai dyll ai Modd dy berſon? 
Dirgelion rhy ddyfnion ini Angelion Net ; 
Er manwl ddymuned yn daer i amgyffred Ef. 
s Dynion. 
Mawr ryfeddwn ninneu i Berſon, 
Newydd eni ini ddynion, 
Ein rhadlon dirion Dwr ; 
Brenhin, Prophwyd, ac Offeiriad, 
Ven, a Llew a Bugail iawn-rhad, 
'yw 'run ar unrhbyw wr ; Din 


n 


. 8 


— | - -.4 
T A » —— — 


( 182.) 


Dyn o Groth Morwyn-famm bur, 
a Duw' r ho!l Dir aiF arm dd. 
A gymmerth dros golledig ddyn, 
Ei hunan flin ddihenydd ; 
Gwr alle roi gynne a gwneud pan fyme F jd 
Mae'r Dirfawr mewn Stabal yn grydial yn ei Gryd. 
Angelion 6. 
Ac er rhyfedded yw dy Bake: * 
Nid lai maint a modd dy roddion. 
i ddynion caethion coll; 
Heblaw Rhyddhid o W1:d y Penyd.; 
Ond mawr hefyd oedd o Guyakd, 
1 gasfyd ynfyd oll: 
Ein rhoi ni ich gweini chwi, 
Ai Yipryd ich diddanu , 
Ai hun yn Aberth gl:n diglwy, 
pa rodd ſy twy na hynny ? 
Dros bryfaid dideimlad a di-ymſy nniad ſynm, 
Syn rhedeg iw rhwyde ; trwy gw'rthie' gwerthfawr hyn. 
Dynion 7. 
Nid oedd dynion cyn dy Eni, | 
Ond gelynion y goleni, 
a Sil y Fagddu ſerth ; 
Coll blant addas iw Tad atgas, 
Aerod y trag*wyddol Eirias 
y itwrnas gwynias gerth : 
Chware ar Liew ar warr y Liynn, 
nes deſcyn yn ddieſgor; 
Bob yn un ir Pwll dilawr, 
Tu ifa ir fawr Agendor ; 
Yn gaeth iw T;.d gwaetha dro yma dalfa döſt; 
Ac yna yn bentwynion ſyth ſyth ir Eigion ruſt. 
Ar. gelin 8. 
Os daeth Duw vn ddin i dd odde, 
Ich gwneud chwi vn fith Dduwie, 
ar orſeddfreintie fry ; 
Ond rhaid i chwithe lwyr ymnewid. 
Yn ol y dduwiol fawr addewid 
yn unfrivd olla ni; 
A ni iy with ein bodd yn byw. 
wiih foddio Duw yn waſtadol ; 


(183) 


Ai hardd i chwithe Aerod Ne. 
| roi *ch bryd ar bẽthe bydol ? 
Pe profech dibriſiech pob briwſton Sodom ſych, 
Mor felus yw *r *fale Caer-ſalem Wendre wych, 
Dynion 9. 
O daeth Criſt i fyſg i Elynion, 
i gynnyg cymmod iw Gaſeion, 
Er rhoi i ddynion ddyſg 
Os Cariad vw 'r Gorchymyn penna, 
Gwae lug-dwymnion y Wlad yma, 
moeſgara a'r mwyna in myſg; 
Lle tybiai 'r naill mai ſerch diwall, 
oedd garu 'r llall mewn geiric ; 
A phwy all ſon heb fynd yn wawd, 
am garu brawd hyd Angeu ? 
Brith fadde*, dros gyrſie ac eilwaith cynne'r cas 
Ai hyn a wnawn heno i Griſt o groeſo Gras, 
Angelion 10. 
O gwnewch iddo Groeſo graſol, 
Drwy ffydd fawr-wych edifeiriol, 
ac ewch yn Siriol Sain't; 
Fel Angelion glan Daiarol, 
Yn byw yn y byd gyfattebol, 
ich Nefol freiniol fraint ; 
Gan garu Duw hyd eitha *ch grymm, 
Yn fwy na dim dymunol ; 
A godde i gilydd drwy ſerch cry, 
a glan doſturi yſtyriol ; 
O helpwch toſturiwch a cherwch yn eich ces; 
Yn ail i Anwylyd y byd oi Gryd iw Groes, 
Dynion 11. 
Mil faith gan-mlwydd a thri dengm! -ydd 


Ir nds mewn preſeb uſwydd 


caed 'r Arglwydd cu; 
Yn Oen mwyn a Bugail diddig, 
Ond daw etto yn Llew eyfiownddig, 
In oes wenwynig niz 
Meddwl am y diwrnod mawr, 
a wna 1 ni yn awr ymddelwi; 
A phèth a wnawn ni cyn pen hir; 
pan ddel yn wir o ddifri; 
M 4 


( 184 ) 


Dydd difri, Dydd difrod, dydd ſymdod cryndod croch, 
Dydd didol 'r Amuwiol i Le 'r drag'wyddol och, 
Angelion 12. 
Eich ffydd yn Nghriſt a buchedd gyſion, 
Ach dwg, drwy Frawdle yn dra hyſrydlon, 
ir gwynnion dai a gewch ; 
O bryſſiwch attom ir Happuſrwydd, 
Drwy SanRteiddrwydd fwyfwy beunydd, 
in dedwydd Swydd neflewch 
Gan roi ch gais ach ſerch ach bryd, | 
ar betheu Mawrfyd Nefol ; 
Gwna hynny chwi yn iawn Eich hwy, 
i gadw Gwyl drag*wyddol ; 
Ni ach dygwn at fyrddiwn, cyd neidiwn fyth hyd Nen, 
Y Gwyn tyd Anrhaethawl, dan gauu Mawl, Amen. 


» — — — w * 


Y BVR D WN 
Ar 6] pöb dau bennill. 


ANWN molwn ac Addolwn, 
Yn glau dy fawredd a glodforwn di; 

ac anrhydeddwn di; 

Pob cerdd fiwſic wir ddefoſiwn, 

A ddyfeiſiwn iti rhoddwn, 
dar haeddit Un a Thri; 

Fel yr oedd yn Nechreu 'r byd, 
y Ser ith cyd foliamu 

Mae rwan hetyd yn ddifcth, 
Ogoniant bob peth iti; 

Bydd etto heb peidio tra bo na cho, na chwyth ; 

Ac felly ar ol amſer pan ddarffo ar fyrder fyth. x 
| EL11s WyrxE, ai Cant. 


CAROL PLY GAIN, 
Ar y meſur a elwir Crimſon felfed. 


M Ent 'r Jeſu raſol, coffawn bob dawn anrhaethaw], 
Ar gyten yn drag'wyddol ir Wyl breſemnol Seiniwn ; 
Hojamnah u Tad Goruch, am Faban a fu r pryd yma; 


( 185) 
In golwg un or gwaela, gwnaeth ini fowrdda fyrddiwn $ 
Offrymwn ninneu 'n hytryd i D'wyſog Mawr y bywyd 
O unfryd am ein gwynfyd gan, 
Rhown ar ei Wyl ar bennig, i Geidwad bendigedig 
Galonneu wir benni lan; | 
A peth a wnawn ni an tafod ? Heb roi in Harglwydd 
fawrglod, ar y diwrnod hynod hwn. 
Achodi Mab Maria uwchllaw ein llawenydd penna 
haeddedicca gua gwn. 

2 Cuſanwn rhag ei ddigio y Mab, ymroddwn iddo, 

A ffydd drwy ſerch yn gweithio, gwnawn iddo, groeſo graſol 
E ddaeth yn Fab i waelder i'n gwneud ni yn blant uchelder ; 
Drwy boen Ef cawn eſmwythder drwy ei Ange rym ddiangol ; 
Ein gwir garedig Brynnwr a ni newidiodd gyflwr, 
Fel ein Dyddiwr i wneud Jawn ; 
Fe gadd bob drwg heb pechu, a ni bob da heb haeddu 
ond Trueni ein lleſtri yn lawn ; 

A hyn oi wir drugaredd, ni all na'n da, na'n rhinwedd, 

les iw Dduwiol Fawredd fyth ; 
O ffown bob petth ai digiant, cydganwn ei Ogoniant 

tra bo tant a Chwant a chwyth. 

3 Addawſid or dechreuad, drwy 'r holl Brophwydi diwad, 
Vcaem drwy Gadarn Geidwad, Jachad o'n holl bechodau : 
Beb un fel y bae neſnes at Wawr y Gannaid gynnes, 

A roes Eglurach hanes or llès i tywyll oeſaujʒ 

Yn Jeſu y cyflawnwyd, bob gair Prophwydi cynfyd 

A rhithien hefyd y Ddeddf hen ; 

Efe ywr Clo ir cyfa erioed addawſid ddwyſa 

I'r geirieu mwya 'r Gwir, Amen 

Efe yw'r gwir Feſſiah ar Gwir Oen Paſg pertteithia 
ac oll ſy dda er lles i ddyn, 

A rhag pob drwg a G'lyniaeth mae ganddo Feddyginiaeth 
Javen dda helaeth ynddo ei hun. 

4 Mae ei 'wllys fel ei Allu at roi pob gwirddawn ini, 
Drwy ffydd a gwaith a Gweddi, niſgallwn fethu fythol ; 
Gael nerth a Gras gan Jeſu, yn addas i fucheddu 
A phob pcth all dueddu i'n gwneutbur ni 'n dded*wyddol 3 
A phawb nid ant i geiſio fel hyn ein Gwynfyd ganddo, 
Sydd yn'ei ddigio yn ddygn ddwys ? 

Jw gadael heb un Meichie dan rwym ei hôll bechode, 
i odde'r boen dragy wydd bwys ; 


Pwy 


( 186) 


Pwwy golle r Ne 'n dragywyddol, o ddiffyg ymgais fywiol, 


ar moddion lleſol i wellhau ? 


Yn lle Jan eſmwyth Jeſu, Pwy ae dan faich y Fagddu, 
iw lethu ir Uffernddu ffau ? 


5 Dilynwn oll rinwedde, a Siampal Brenin Seintie, 
O daliwn ar ei lwybre ir Ne yn ole amelant ; 
Ei fwynder ai Gardigrwydd Amynedd, ſyber ſobrwydd, ai ryfedd 
Er gwradwydd Beilchion g'wridant ; [ oltyngeidd rwydd 
Ai ni yw Gweiſion Jeſu ? Fu 'n 'golchi traed eu Deulu ; 
Gan waſanaethu rheini yn rhwydd ; 


Pa warth ini falchio ? An Harglwydd heb le i huno, 


neu iw ſirio yn ei ſwydd ; 


Ai Criſt y yw d' Athro Griftion ? A drengodd dros ei Elynion, 


A thi 'n caſſau cymdeithion d' oes ; 
Och och! heb well cyff'lybrwydd i Grift mewn gwir Sancteidd 
nith gydnebydd rhybudd rhoes. [rwydd, 
6 Cyd ganwn o un galon, Gan Anna gynt a Simeon, 
A chan y Glen Angelion or achos a ſeiniodd 
P:b Mawl i Dduw 'r Uchahon, ir Ddaiar fyd heddychlon, 
Ag wills da cymmodlon ir dynion a ordeiniodd 
Du teilung wyt i dderbyn, K awl, Parch, Gogoniant gennym, 
A'n Duw ddyn in da a ddaeth ; 
Prifneges hwa oedd ddattod gweithredoedd Diawl a phechod, 
A hyn 1 yn aimmod ini a wnaeth ; 
Bod ini ymladd tano heb at y Gelfn gilio, 
gwilio gwyro i gael gwall ; 
Drwy lochi un drwg arfer fynd wye 'r Aſp yn Wiber 
ar Ddraig pan fager eiff yn Fall. 
7 Pell ym oddiwrth groeſawu ir byd, y gwir oleuni, 
Trwy wneud gweithredoedd T*wllni, a thorri ei Gyfraith eirwir; 
Pell iawn yw 'r Glwth ar Meddw, y Swrth, ar anllad unllw, 
Cenfigen cynnen chwerw, ar Elw- ddelw addolwyr ; ; 
Mae rhain a phob anwiriaid, yn dal o du y diawliaid, 
Yn erbyn Criſt ai Iawnblaid Ef; 
Wrth ddewis eu caethiwed ai awael deganeu gweinicd, 
Vn gwerthu trwydded nodded Nef; 


Ond ni ſy blant y Gole', ymwiſgwn Griſt ai arfe, 
hol] rinwedde donie 'r Dydd ; 


Ta'n Faner Criſt ymladdwn, cawn drechu holl laid Annw' n, 
er mawl didwn ir hwn ai rhydd. 
8 Mil ſeith gant deg ar hugien, yw Oed 'r hollaw] Unben, 
Pan welwyd Criſt yn fachgen, ai ddwyre 'n Seren firiol ; 


( 187 ) 


Gogoniant Ifra'l ydoedd, Goleuni y Cenhedloedd, 

Gwir Jechyd pob rhyw bobloedd a gredodd yn gariadol ; 

Ei linyn aeth drwy 'r Ddaiar a geirieu 'r, Fengyl hawddgar, 

At bawb *wyllyſgar i wellhau, daeth gy'nt i rwyſtro Satan; 

Ein dal ai rwyde aflan, ar fin boenfan geulan gau, 

O gwiliwn ar y galwad ir Farn ei ail-ddyfodiad 
Ddydd cyhydiad cloiad clir, 

Trwy ddyſgu a gwneud ein dyled, in cael oi braidd uniawngred 
Air a gweithred ar y Gwir. 


Y BYRDWN. 
Ar öl pob dau bennill 


0 cerwch wir Lawenydd Criſt yw ei Wraidd ai Ddeunpdd 
Llaw'enwch yn yr Arglwydd, Dyledſwydd ddedwydd ydyw, 
Llawenwch yn waſtadol yn Nghriſt, medd ei Apoſtol | 
Gwnawn hyn yn fwy pennodol, o ragor haeddo] heddyw : 
Llawenydd Mawr cae! Rhydid o boen trag'wyddol Gaethfyd, 
Uttern danllyd er ein dwyn ; 
Llawenydd mwy cael Bywyd, y Ne dragwyddol hyfryd 
Yn y Gwynfyd Mawr fyd Mwyn : 
Mae gennym Gar ar alwad all roi 'ni bob dymuniad. 

Er y prynniad ar y Pren, 
A chyda ni bob munud i'n coledd ai Ln Yſpryd, 

Nes bo pryd y byd, Amen. 


——__— 


ELLIs WVNNE ai Cant. 


N 


I Ruttaniaid gwir Griftnogol, Chwi Deulu Raſol, 
SY en rhoi *ddo barch beunyddiol, trwy fuchedd dduwiol ddaz 
Cydfolwch Ef ar gynnydd, am droi y Rhod o newydd, 
Or galed Hin bwygilydd yn Splennydd hir ddydd Ha. 
2 Mae 'r Ddaiar las yn feichiog ar ffrwythe Iyſte Ilioſog, 

Ai Haul ſy atti yn wreſog yn Serchog yn nellau ; & 
Ancirif heppil rhyngddyn, a eſgor I ymhor twymyn, 
Au lunizeth yn eu herbyn, iw dderbyn bob yn ddau. 

3 Dwr, Awyr glir, a Thir a Than, Y Net a'i Goleuade gl ing 
Ar ha Nefolion ai mawrhan yn gytan ar eu gwaith 


'Nifeiliaid 


— <a -- 


_ "et —— ————— my ty — — — > 


— — 5 
— 
— —— 


5 1 
| 
0 

| 

i 

| 


; ( 188 ) 


Nifeiliaid a Bwy ſtfilod, Ehediaid mwyn ar Pyſgod, 
Sydd oll yn moli 'r Drindod yn hynod eu hiaith, 

4 Ond miwlig tra chymheſur, y clod gan bob Creadur 
I Awdur Mawr ei Natur i bara bybur byth, 

Can mwy rhown ni ſv'n benna, yn deall dawn Jehofah, 
A Chariad y Meſſiah fawl tra fo chwa o chwyth. | 

5 Dyn or holl Gre'digacth ; a Ni o bob Cenhedlaeth, 
Sy rwymedicca i'n Pennaeth, am Grefydd berffaith bur; 
A roes ar frys in Hynys ni ai phuro yn 06l ryfeddol fu 
Er myrddiwn o Gaſeion ſy, ai Twyll at lygru ein Tir. 

6 Mae'r Wirffydd etto 'n g'leuo ein Gwlad, in fforddio ni 

ir ddedwyddol ftad ; 
Am Lewyrch ei goleuad, ai rhoddiad i barhau, 
Rhown galon-bur waſanaeth ir Trefnwr Awdwr odiaeth, 
Sy'n rhoi ni bob Rhagluniaeth yn helaeth iw mwynhau. 

7 Mi glywais Hanes hynod, am bedair Merch y Drindod, 
Vn dadleu au Tad dros bechod, am gymmod ini o'n gwae, 
Tangnefedd a Thrugaredd, Gwirionedd a Chyfiawnedd; 

Ar ail o'r rhain ai Rhinwedd ymgeledd ini a gae. 
8 Mae pedair rhann or flwyddyn yn gyfattebol iddyn', 
Vn tyitio pedwar teſtyn da i dilyn drwyddyn' draw; 
Y Gwanwyn yw 'n berrf uchedd, pryd hau pob Gras a Rhinwedd, 
IW gael yn luniaeth llawnwedd; diddiwedd fyd a ddaw. 
9 Yr Ha yw 'r Adgyfodiad, a Drych or nefol nwyfiad, 
Mae byw ym mhob ymluſgiad, o farw leſgrwydd cyd ; 
Adfywio rhai'n, a'u heiniar, ſydd ini yn arwydd hawddgar, 
Daw ein meirw ninneu o Garchar y Ddaiar fyddar fud. 
10 Dydd farn yw 'r Pryd cynhaia. yr Efre a ddidola, 
A haua pau b a feda, fo' i ca 'n y Gaua i gyd ; 
Ar Gaua yw 'r Angeu oerddu, Drych or Uffernol Fagddu, 
P:3d hyll marweidd-drwn twllddu, pryd ladd a lloſgi a llid. 

11 Y Gwanwyn yw Tangnefedd, ar bywyd hwn bie i 

[ chyrredd ; | 

Ar Hi vw 'r lan Drugaredd, Ail fuchedd fwynedd fyd ; 
Gwirionedd yw 'r Cynhaia, gwna ddiweddfarn y drwg a'r da 
Cyfizwnder toft yw'r Gaua cla, ar Angeu gwaetha 'i gyd. 

12 MilSeithgantun ar hugiain oed, yw Maby dyn ar un erioed; 
Ar feddw], gair ar gweithred rhoed, bawb Glôd yn glau ; 
(oy gredu a gwneud a godde 'n llon, ei willy ſef 'r holl oes hon; 

Iae pen ar holl helbulon, Wyn Seion yn neſſau. 


BYRDWN 


( 189 ) 


Byrdwn ar ol pob tri phennill. 
Ir Tad, ar Mb, ar Yſpryd Glan, bu, mae ac bydd dragywydd Gan, 


Gan Hen ac Ifange mawr,a man, gwnawn ninneu ein rhann 'n 
[rhwydd ; | 
Trwy gredu a byw yn dduwiol, -am Ie 'n yr Hi trag'wyddol, 
Mewn Gwynfyd anherfynol, iw ganmol firiol ſwydd. 
ELLis WVNNE ai Cant. 


— 


HYMN zw chanu mewn Canbebræung neu Wyinos 
wedi Ei chymeryd allan o amriw fanne or Sgry- 
thur Lan. 


I YFI ywr adgyfodiad Mawr, 
Myh yw Gwawr y bywyd ; | 

Caiff pawb am cred medd ff Arglwydd cry, 
Er trengu fyw mewn eil-fyd. 

2 Ar ſawl ſy'n byw mewn ufudd gred 
Imi, caiff drwydded nefo], 
Na allo 'r Angeu Brenin braw, 
vg iddaw yn drag'wyddol. 

3 Yn wir, yn wir, medd Gwir ei hun, 
Pob cyfryw ddyn ſy'n gwrando 
Fy nghair, gan gredu ir Tad am rhoes; 
Mae didrangc einioes ganddo. 

4 A nel ei oreu er ufuddhau, 
Trwy fiydd, im geiriau hyfryd; 
Ni ddaw i Farn ond trwodd f* acth, 
O Angeu caeth i fywyd. | 

5 Mi wn, medd Job, or cynfyd cudd, 
Mai byw 'm Gwaredydd hawddgar; 
Mi wn y daw fy Mhrynnwr drud, 
Ar ddiwedd byd ir Ddaiar. 

6 Acerfy mod i 'n aur mewn poen. 
Ac wedi nghroen ir pryfed, 
Ddifetha, hefyd fy Nghorph hwn ; 
Er hynny gwn caf weled. 

7 Y Duw anfeidrol yn fy nghawd ; 
Ar Ddydd gollyngdawd Seinticu ; 
Am llygaid i fy hun ai gwel, 
Ar dirion Ucheldercu, 

8 Ac 


( 199 ) 

8 Ac medd Sanct 7-an a faſei 'n nes, 
Ai ben ar fynwes Jeu; 

O wynfydedig Entr; ch Nef 
Mi glywais lef yn traethu, 

9 *Sorifenna ; o hyn allan mai 
Gwynfyd 7 rhai fu feirw, 

Yn Fydd r Arglwydd gwynn ei byd, 
Or Glan ddiwedd bryd hwnnw. 

10 Felly dywaid 'r Yſpryd Glan 
Cans maent yn ddiddan Tv, 
Oddiwrth eu llafur, mewn rhyddhad, 
Dedwyddol Stat Paradwys. 

11 Na fyddwn anobeithiol driſt, 
Am Neb yng Nghriſt a hunant, 

Medd Paul, or corph maent gydag Ef 
Ynghartref y Gogoniant. 

12 Os mynnwn fel na ddwg ond hun, 
Yipryd ein dyn at Seintiau 
Mewn ennyd bach cawn ninneu hun. 
An dwg ir un Trigfannau. 


ELLis WYNNE, 


PSALM CXLVIIL _ 
Medi ei throi ar feſur arall gan ELLIs WYNNE, 86 
Lahme 


Molwch yr Arglwydd, or Nef wen lawen Lu, 


Clodforwch E'n unſwydd, Holl Fro 'r Uchelder fry 3 
Angelion Glan. 


Moliennwch Ef 
 Holl Luoedd Nef 
O Fawr i Fan. 
2 Chwi Haul a Lloer er Iles y Ser ar Goleu i gyd 
Chwi Nef y Nefoedd nes, rhowch oll i Dduw 'n 1 d 
Dda fawl ddifeth. 
Ffurfafen draw 
Cymyle 'r Glaw 
Gwnewch chwi 'r un peth. 
3 Rhoent dll ir Arglwydd Nef, iw glan Greawdydd glod : 
Trwy ei orchymyn Ef, maent bawb fel hyn yn bod, 


Trwy 


— — 


( 191 ) 


Trwy ddeddf ddidonn, 
O hir na byrr, 
Vr un ni thyrr, 
Mor Gyfraith hon. 
4 Höll betheu*r Ddaiar ddwys, Clodforwch dduw*n ben gwaith 
Chwi Ddreigieu garwle gwys, ar holl Ddyfndereu maith, 
Au rhoes mawrhant 
Tan Cenllyſc, 0d 
Tarth Gwynt bob nod, 
Ei air a wnant. 
5 Mynyddoedd,Brynniau oll, Coedffrwyth ar Cedr-wydd cyd 
Bwyſtfilod yn ddigoll, a holl *Nifeiliaid byd ; 
Dowch at Fawl Dduw, 
Pob amriw bry, 
Holl adar fry 
Hyfrydaf ryw. 
6 Brenhinoedd Daiar Gronn, ar bobloedd 6Il ynghyd, 
Pob T'wyſog ſy ar hon, holl Swyddwyr, Barnwyr byd; 


Pob llange call yw, 
Pob morwyn glau 
Pob Hen, Pob Jau. 
Addolwch Dduw. 


| Can's tra rhagorol yw, Ei Enw unig Ef, 
Ei Ardderchawgrwydd gwiw, ſy ymhell uwch Daiar ar Nef 
Cans codi y bydd, 
Corn, nerth a pharch, 
Iw Bobl, ai harch, 
A glyw bob dydd. 
8 Dadſeinia ei holl Saint ar led ei lawnglod lin 
Dadganant ei fawr fraint Blant Iſra'l fawr a min; 
A phawb a'n nes, 
Iwneud a bair, 
Ef yn ei air, 


Iw lwyddfawr les. 


LOI ATA4ATRHI; 


Trown oll ir Tri yn Un, Sy 'n tyſtiolaethu fry, 
Y Tad, ar Mab Gyttun arYſpryd Cariad cry, 
Fel y bu erioed, 
Mae 'n awr *'run wedd 
Bydd fyth drwy Hedd 
Dra haeddaw! Glod. Amen. 


FINIS. 


123 22 


A 
LIST OF 


SUBSCRIBERS NAMES. 


A 


Illiam Lewis Anwyl, of Bodalog, E.; 
Mr. William Anwyl, Attorney at Law 
Mrs. Anwyl, of Llandectoyn 
Mr. Morris Anwyl, of They 
Mr. Evan Anwyl, of Penmaen 
Evan Anwyl, of Harlech 
Humffrey Andrew, of Penyfoel. 
| B 


William Brynker, of Brynker, Eſq; 
Mrs. Jane Brynker, of d:7to 
John Benedictus, of Lhonygri#ri 
David Bowen, Shipwwright 

C 


Hugh Clough, of Pläscluugb, Eſq; 
Rev. Mr. Robert Conway, A. M. of Ruthin 
Benjamin Chidlaw, of Bala, Currier 
Ellis Cadwalader, cf Llanfawr 
Robert Cadwalader of Crwmty/o . 
N Rev, 


( 194 ) 


D 
Rev. Mr Devices, Rector of Lland vihangel 
Mr. Davies, Apothecary of Ruthin 
Mr. David Davies, of F cryoont 
Ar. Edward David, of E, airueddar 
Owen David, of Maenturcg, + hopkeeper 
Gritath avid of Afro eren 
David Davies, ot Bau, Grocer 
David Davies, of Lian aubafal, Maſon 
William David, or Cefncaer in Penal 
William David, of Gwern Iago 
Philip David, of Tyzoyn 
Hugh David, of Khyd y Sarn 
W mam Paved, of Gwern Einion 
Elizabeth David, of ditto 

E 
Humphrey Edwards, of Talgarth, Ba; 
Rev. Mr. Andr Edwards, 1 M. Rector of Aber 
Rev. Mr. William Evans, Curate of Corwen 
Rev. Mr. Edwards, of Llanfair tal hatarn 
Mr. Thomas Edwards, Collector of Paollbeli 
Mrs. Edmunds, of Laſynys 
Mr. John Evans, of Cyfay 
Mr. Timothy Edwards of Nantheron 
Mr. Robert Edwards, of Bala, Grocer 
Richard Edwards, of aitto, Taylor 
John Ellis, of ditto, Hoſer 
Richard Edwards, of ditto, Corvicer 
Humffrey Edwards, of ditt, Tanner 
Mr. Richard Evans, of Hendrefechan 
Mr. Richard Evans, of Penhyddgan 
Mr. Edword Evans, of Llanfawr 


( 195 ) 


M.. David Edwards, of Coed y beds 
Mr. John Evans, of Ruthin 

Mr. Humffrey Evans, of Cwmyrafon 
Mr. Griffith Evans, of d:7to 

Hugh Evans, of Trewalchmat 

James Ellis, of Tyddyn mawr Dolben mae 
David Edward, of Ty yn y fedw 
Edward Evan, of Maes y clawdd 
Abraham Evan, Cooper of Llanaber 
Lewis Evan, of Goedtre 

Anne Evans, School-Mzſtreſs, in Barmouth 
Griffith Ellis, of Llanfair, near Harlech 
John Ellis, of ditto, Shoemaker 

Owen Evan, of Llaethgwm 

Morris Ellis, of Llanfawr, by Bala 
Thomas Ellis, of ditto 

Humphry Evan, of Bryn glas 

Owen Evan, of Coed bach 

Hugh Edward, of Maes y llan 

Hugh Evans, of Hendre waelod, Gent. 
Mr. Griffith Ellis, of Gwanas 

Mr. David Evans, of Dolgelly 

David Ellis, of drito, Ironmenger 

Mr. Hugh Evans, of ditto, Barber 
Mr. David Edwards, of ditlo 

Mr. Robert Edwards, of ditto 

Rees Edward, Goaler of ditto 

Lewis Evan, of ditto, Cooper 

Rees Ellis, of ditto, Shoemaker 

Rev. My. Robert Foulkes, Refor of Derwen 


7 N 2 | Hugh 


( 196 ) 


G 
Hugh Griffith, of Prynodol, Eſq; 
Mr. John Garnons, ot Rhywgoch, Secondary 
Rev. Mr. Griffith, Vicar of Carnarvon 
Key. Mr. Griffith, Recor of Penmorva 
Rev. Mr. Griffith, Vicar of Tywyn 
Mrs. Grifrydd of Plas tan y beolch 
. Simon Griffith, of Corwen 
Mi. David Griffith, of Ynys Gꝛortheyrn 
Robert Griffith, of Gerddi bluog, Gent. 
Owen Griffith, of Ceſeilgeom, Gent. 
James Gabriel, of Nanne 
Anne Griffith, of Haved y ſpyttu 
Morris Gwilim, of Maent wrog 
Robert Griffith, of Trwyn y garnedd 
David Griffith, of Taltr endayn 
Thomas Griffith, of Byrrair 
Mr. John Griſdale, of Corſygedol 
David Griffith, Smzth, of Deteelle 
William John Griffith, of ditto 
Lewis Griffith, of Cae'rcethin 
Thomas Goffe, of Yjtymcegid 
Thomas Griffith, of 7. wot; "pF 
John Griffith, of Barmouth, Carpenter 
David Griffith, of Dolgelley, Shoemaker 
H 


— — m— 
— 4. — * 
r + . «© 8 * * ” 


45” . : * 12 2 AI SD, „ , - 1 8 n — * 
„ r OS ROTIOO "5 mT. 
— a : ' , — _ 


Robert Vaughan Humffreys, of Caerynwch, Eſq; 
Rev. Mr. Ellis Hughes, Vicar of Llanfawr 

Kev. Mr. John Hughes, Recter of Llandanug 
Rev. Mr. John Hughes, of Malluyd 

Fev. Mr. John Humffreys, Curate of Llandegle 
Mr. Rice Hughes, Attorney at Law 

Mr. Owen Ilumffreys, of Llanvair 


- — 2 wo 
„ 
o 2 — i A 


Mr 


* * ed. 
., — 
A = » WF. . — __ — 0 * . 


(197) 
Mr. Willam Hughes, of Gogarth 
Ellis Humffrey, of Llanvair 
Robert Hughes, of Llanfawr 
William Hughes, of ditto 
Humffrey Hugh, of ditto 
John Humffrey, of Gwylar 
Thomas Humftrey, of Havod y liyn 
Robert Hughes, of Heſtiniog, Shoemaker 
David Hughes of Plds meint 
Edward Howel, of Penrhyn bach 
Richard Hugh, of Con cynhefar 
Lewis Hugh, of Tywwyn, Miller 
Edward Howel, of Drain IFoydicn 
Edward Humftrey, of Aberdeunant, Gent. 
Mr. Scriven Hughes, of Dryf/yngwwyn 
John Hughes, of Llanddyrnog 
William Humftreys, of Llanenddwyn 
Hugh Humftrey, of Bwlchcoch 
Morris Humffrey, Dyer, of Bontddy 
Evan Hugh, of D#/gelley, Poſtman 

1 


Rev. Mr. Jones, A. M. Rector of Llanddeoror 
Rev. Mr. Lewis Jones, A. M. RcHor of Llanbedrog 
Rev. Mr. Jones, A. M. Rector of Ciicielb 

Rev. Mr. Thomas Jones, Necfor of Trawsfynydd 
Rev. Mr. Jones, Vicar of Pencor* eg, Cardigan 
Rev. Mr. Hum. Jones, A. M. Refer of Llanfaethie 
Rev. Mr. William Jones, of Llanſeſi yu 

Mr. John Jones, of Llanganinaſol | 

Mr. John Jones, Attorney at Low, Denbigh 

Mr. Jeffreys, Schoolmaſter, at St. ap, 

Mr. John Joncs, of Plas brith 


I 3 Mr. 


( 198 ) 


Mr. Abel Jones, of Lleweſog 

Mr. Micah Jones, of Clygyrogwwen 

Mr. Jones, Officer of Exciſe, at Dölgelley 
Mr. William Jones, Apothecary, at Ruthin 
Rev. Mr. William Jones, of Bryn Egheys 
Mr. Evan Jones, of Ty du 

Mr. Morris Jones, of Frdwke v 

Mr. Edward Jones, Recorder of Bala 
Mr. Peter Jones, of Corwen 

Mr. John Jones, of Trefriw matur 

Mrs. Jones, of ditto 

Hugh Jones, of Llandator 

Cadwalader Jones, of d:770 

Robert Jones, of ditto 


David Jones, of dit 


Griffith Jones, of detto 
Another Robert Jones, of d:7to 

Ellis John, of Tyddyn dewwyn 

William Jones, of Bryn y ſaer 

Evan Jones, of Gyfynys 

Hugh Jones, of Hayn y Core per 

Jo hn Jones, of Cidnerth 

William Jones, of Bryn y ſaeth 
Hugh Jones, of 2 Teairguch 

John Jones, of Llanddyrnog 

Hugh Jones, of Flas newydd Dolgelley 
john Jones, of ditto, Taylor 

Lewis Jones, of ditto, Stunner 

Owen Jones, of ditto, Taylor 

Rotert Jones, Lhoyn near D#lgetley 
Evan Jon es, Cord-maker, of ditto 
Edwa. d John, of Liwynithec! 


( 199 ) 


Ellis Jones, of Lechwedd du 
David Jones, of Tal y bont 
Thomas Jones, of Pum wermn 
David Jones, Poſima/ier, of Bala 
David Jones, of ditio, Gardiner 
David Jones, of d:77o Grocer 
Evan Jones, of ditto, Skinner 
Robert Jones of ditio, Skinner 
Hugh Jones, of Van, Taylor 
Elizabeth Jones, of fr:4d 
Richard Jones, of Llanvair 
Evan Jones, of Pen y ſarnhir 
Owen Jones, of Penrhyn, Doctor 
Richard Jones, of Tyddyn du 
Edward John, of Llanaber ; 
Thomas Jones, of Barmouth, Inn-keeper 
Thomas Jenkin, of 4:79 
Edward Jones, of Caommynach 
Robert Jones, of Llanaber, Shoemaker 
Simon Jones, of Blacm y Crom 
Gwen Jones, of dito 
Griffith Jones, of Bryn /ech 
Jonathan Jones, of Tywyn, Maſon 
Evan Jones, of Corſygedol, Groom 
K 


Rev. Mr. Kenrick, Ref&or of Llangerncw 
L 

Rev. Mr. Lewis, A. M. Vicar of Mcid 

Rev. Mr. Langford, Vicar of Egkovs fact 

Rev. Mr. Lewis, Refor of Llanchi da: 

Mrs. Catherine Lewis, of Corſygedc! 

Mrs. Jane Lewis, of Ruthin 


8 N 4 Thomas 


( 200 ) 


Thomas Lewis, of Barmouth 
Salmon Lewis, of ditto 
Richard Lewis, of Ffeſtinicg, Slater 
William Lewis, of ditto 
David Lewis, of Dolgelley 
LI 

Jenkin Lloyd, of Clochfaen, Eq; 
Rev. Mr. David Lloyd, Rector of Llanycil 
Rev. Mr. Edw. Lloyd, Vicar of Llanfair Careinio 
Rev. Mr. Griffith Lloyd, Rector of Caerwys 
Mr. John Lloyd, of Fron near Bala 
Ar. Robert Lloyd, of ditto 
Mr. Robert Lloyd, of Braich y ceunant 
Mr. John Lloyd, of Dol y gleſſyn 
Mrs. Lloyd, of Ceſelgyfarch, Senior 
Mrs. Lloyd, of ditto, Junior 
Mr. Evan Lloyd, of Maes y porth Angleſey 
Mr. Francis Lloyd, Lieutenant of a Man of War 
Mrs. Margaret Lloyd, of Ymwlch 
Edmund Lloyd, of Lluyn, Gent. 
Ellis Lloyd, Fuller, in Fycſtinicg 

Hugh Lloyd, of D#lgellcy, Barber 
Humphrey Lloyd, of ditto 
Margaret Lloyd, of ditto 
Rowland Lloyd, of ditto 
ſohn Lloyd, of Dinas Llanvair 
Edward Lloyd, of Llanvair 
Hugh Lloyd, of Llanaber 
Ellin Lloyd, of ditto : 
Richard Lloyd, of Barmocuty 
Abraham Lloyd, of detto 


( 201 ) 


M | 
Edward Maddox, of Fron yw Eq; 
Humphrey Meredith, of Pengwern, Eg: 
Rev. Mr. Morris, A. M. Rector of Ffeſtiniog 
Mr. Lewis Meyrick, Attorney at Law 
Mr. Robert Morgans, of Plas canol 
Mr. Thomas Meredith, of Dolgelley 
Mr. Oliver Morris, of Y/ga:rweddar 
Harry Morris, of Teilie mawr 
Richard Morris, of Pen y liyn 
John Morgan, of Garrebir 
John Morgan, of Lhoynmocews 
William Morgan, of Gethgrin Llandecwyn 
William Martin, of Bala, Shoemaker 
Daniel Morgan, of Bryn Evan 
Griffith Morris, Maſon 
Evan Mark, of Bron y foe! 
Robert Morris, of Tyddyn gaoyn 

N 


Lewis Nanney, of Llwyn, Ei; 
Rev. Mr. Richard Nanney, Vicar of Cimuy 
Mr. Evan Nanney, of Bryn y roam 
William Nicholas, of Barmouth 

O 
William Owen, of Porkington, Eys; 
Robert Godolphin Owen, E/q; of ditio 
Rev. Dr. Owen, Chancellor of Bangor 
Rev, Mr. O. Owen, Rector of Llanye/tywo 
Rev, Mr. Owen, Reffor of Machynlleth 
Rev, Mr. Nicolas Owen, Rector of Llandyfrydog 
Rev, Mr. Lewis Owen, Rector of Lianeugrad 
Rev, Mr. Robert Owen, Curate of Llanuvair 
Mr. Robert Owen, of Tyg7Wwy? 


Mr, Morris 


ee ee es 


it 
ds 
7 , 


* —— = 4 
= * PY = 4 
— F 4 ry — +8 
= * * 


( 202 


Mr. Morris Owen, of Tygwyn 
Mr. Edward Owen, of Ty yn y fach 
Mir. Hun firey Owen, of Laſynys 
Mr. J hn Owen, of Caer berlian 
Mr. J bn Owen, of Fron goch 
Rev, Mr. Evan Owen, Rector of Llanberis 
Mr. Robert Owen, of Pantphiliþ 
Mr. Owen, Schoolmaſter, at Dölgelley 
Mr. David Owen, Dsl y /ere 
Mrs. Owen, of the Raven in Do/gelley 
David Owen, of Pas n Hartech 
Mr. John Owen, of Egryr 
Mr. Evan Owen, Inn-keeper, at Ffeſtinicg 
Edward Owen, at Tan y bwlch 
P 
William Price, of Rh:zwolas, Ei; 
John Pugh, of Gertimaelan, Ejq; 
Rev, Mr, Anthony Poole, of Caeneſt 
Rev. Mr. Rice Pierce, Rector of Lianzelynin 
Row. Mr. Hugh Pryſe, Rector of Llanenddꝛoyn 
Rev. Mir. Parry, Rector of Llanjadwrn 
Rev, Mr. Parry, of Llanelidan 
Mr. Francis Perry, of Hendreforion 
Mr. John Parry, of Bryn bannen 
Mr I hn Poole, Apothecary, D6/gelley 
Mr, Edward Price, of Llanbedar, Attorney 
Mr. Wiltam Pughe, of Cefn bodig 
Mrs Parry, of Plas yr Hal 
Mr. Owen Price, of Pennal 
Ellis Pugh, of D6c:gelley, Cooper 
Grithih Pugh, of Bennar, Gent. 
Owen Parry, of Llanjawr 


William 


( 203 ) 


William Pugh, of Ll/anfazwr 
John Prichard, of Pandybach 
John Pugh, Smith, of Llanvibangel 
Thomas Pugh, of Nantcaw 
Robert Pugh of Pencoed 
John Pugh, of Ty yn y fach 
John Pritchard, of Rhwng yddwyryd 
Hugh Peter, of Pernal 
Edmund Price of Tyddy maten 
William Probert, of Lianenddwyn 
Hugh Pughe, Joiner, of ditto 
William Pritchard, of Cor/ygeds!, Shepherd 
Edward Price, of Bala, Smith 
Alban Parry, of ditto, Ironmonger 
Foulk Price, of L/anvarr 
Griffith Precs, of Caegwion, Gent. 
Evan Pughe, of Ty yn y /foyn, Gent, 
John Parry, of Havod-ucha, Gent, 
William Prees, of Traw/dr 
Rice Pierce, of Y//rmcegid 
David Pugh, of Dolgelley, Caramaſker 

R 
Rev, Mr. William Roberts, Re&or of Llany/lyndwy 
Rev. Mr. John Roberts, Vicar of Aberdaron 
John Roberts, of Blaen y ddo!, FE/7; 
Mr, John Roberts, Attorney at Law 
Mr, Morris Roberts, Attorney at Law 
Mr. David Roberts, of R:g 
Mr. David Roberts, Schoolmaſ/ter, at Bala 
Mr. David Rice, of Lluyn Folyn 
Rev, Mr Roberts, Curate ot Llanuwch y llyn 
Mr, Hugh Roberts, of Llanfawr, Drover 


Hugh 


( 204 ) 


Hugh Rowland, of Llanfair iſa, Gent, 
Edward Roberts, of Hendre Coed, Gent. 

Mr. Edward Rowland, of Dolgelley, Mercer 
Mr. Humphrey Roberts, of ditto, ditto 
Edward Richard, of Tywyn, Malſter 

John Roberts, of Tymawr in Llanuwch y llyn 
Richard Robert, of Plas canal 

David Robert, of Barmouth 


Heary Robert, of Lianvair, Pariſh Clark 
Owen Robert, of dztto 


John Rowland, of Bala, Farrier 


Griffith Rowland, of Llanycil, Clark 
Robert Rowland, of Bala 


Robert Roberts, of Pen y gelli 

William Roberts, of Tymawr in Harlech 
Ellis Richard, of Harlech 

Robert Richard, of Plas yn y Brith dir 
David Robert, of Llanaber 

Edward Richard, of Llecfraith, Gent, 
Lewis Richard, of Dolgelley, Taylor 
Richard Robert, of ditto, Shoemaker 
Ellis Robert, of ditto, Weaver 

Ellis Rowland, of ditto, Sawyer 

Gaynor Robert, of ditto 

John Robert, of ditto 

Abraham Rees, of ditto 

Griffith Richard, of ditto, Glover 
Edward Richard, of ditto, Weaver 
Griffith Richard, of Tyddyn y dderncen 
Cadwalader Roberts, ot Tal y bont, Smith 
Ellin Roberts, of Llanddwywe 


Hugh Richard, of Pennal, Weaver 


Edward 


( 205 ) 


Edward Rees, Pariſh-Clark of Pennal 
Lewis Roberts, of Y/garrhiros 
Robert Roberts, of Tyddyn y merched- 
John Richard, of Crombowy 
Gwen Richard, of Coed trwyn 
Edward Roberts, of Llanfawr by Bala 
John Roberts, of ditto | 
Cadwalader Roberts, of ditto 
John Roberts, of dufte 
Edward Rowland, of ditto 
John Richard, of Clogwyn brith 

8 
Rev, Mr. William Stodart, Curate of Betts 
Owen Samuel, of Llanfair 

T 
Hugh Thomas, of Hendre, Ejq; 
Rev. Mr. Tamberlain, Rector of Langynwy 
Rev, Mr. Lewis Thomas, Rector of Llanddulas 
Mr. John Tudor of Nanney 
Griffith Tudor, of Dolgelley 
William Thomas, of Llantawr 
Richard Thomas, of Ty yu y Fynnon 
John Thomas, of Gareg foyd 
Simon Thomas, of Tywyn, Smith 
Lewis Thomas, of Pennal, Inn-keeper 
David Thomas, of D6/gelly, Boneſetter 
John Tudor, of ditto, Cutler 
Edward Thomas, Cruce of Brynyriworch 
Robert Thomas, Schoolmaſter, at Harlech 
Roderick Thomas, of Bala 
Robert Thomas, of ditto, Shoemaker 
Robert Thomas, of Bron y feiſtrol 


Owen 


( 206 d 


Owen Thomas, of Tal ardd 
Robert Thomas, of Cum y Fynnon 
V 


William Vaughan, of Corfpygedol, Eſq; M. P. 

Evan Lloyd Vaughan, ot Bedidris, Ei; 

Madam Vaughan, of Cor/ſygedol 

Madam Vaughan, of Nanney 

Mrs. Elizabeth Vaughan, of Cor/ygedol 

Mrs, Anne Vaughan, of dito 

Mrs. Vaughan, of Nanney 

Hugh Vaughan, of Hengwyt, EJq; 

Mrs. Margaret Vaughan, of ditto 

Mrs, Vaughan, of ditto 

Mr. Griffith Vaughan, of ditto 

Rev. Mr. Vincent, A. M. Rector of Llanfair fechan 
W 

Sir John Wynne, of Ghnlliton, Bart. M. P. 

Robert Wynne, of Bodys gallen, Ei; M. P. 

Edward Williams, of Pennmarth, Ejq; 

Pierce Wynne, of Dyfryn aled, Ejq; 

William Wynne, of Maes y neuadd, E/jq; 

Dr. Wynne, Rector of Llanfechan 

Rev. Mr. Worthington, A. M. Rector of Hope 

Rev, Mr. Wynne, A. M. Recfor of Llanabg. 

Rev. Mr. Wynne, A. M. Rector of Llanganhafal 

Rev. Mr. Williams, Re&or of Clocainog 

Rev. Mr. Edward Williams, Rector of Fenechtyd 

Rev. Mr. Richard Williams, Curate of Llandecwwyn 

Mr. Williams, Officer of Exc:/e at Ruthin 

Mrs. Williams, of Rhos Denbighſhire 

Mrs. Wynne, cf Rbos 

Mrs. Dorothy Wynne, d:7to 


Mrs, 


( 207 ) 


Mrs. Grace Wynne, of Ruthin 
Elizabeth Williams, of Llanddyrnog 
Mr. Edward Williams, of Tre'r ddol 
Lewis William of Caſtell 

Griffith Williams, of Dolgelley, Glover 
Owen William, of Dolgain 

Evan William, of Dolgelley 

Ellis William, of ditto Butcher 
Thomas Williams, of Llanvair, Hatter 
Griffith Williams, of Caerwych, Gent. 
Robert Williams, of Llwynonn, Gent. 
Cadwalader William, of Llanaber 
David William, of Kez/hwart, Miller 
Humphrey William of Hendre mynach 


13 1 


1 1 
LO. 


